SEX 

INDVERSK 

HEIMSPEKIKERFI 





GUNNAR DAL 


SEX 

INDVERSK 

HEIMSPEKIKERFI 


XJR SÖGU HEIMSPEKINNAR 
SJÖTTA BÓK 



Reykjovík 1962 

PREMTSMIÐJA JÓNS HELGASONAR 



GUNNAK DAL: 


Vera, ljóð, 1949 

Síinxinn og hamingjan, Ijóð, 1953 
Kðdd Indlands, 1953 
Þeir spáöu í stjörmimar, 1954 
Sfinxinn og hamingjan, 2. útg., 1954 
Sókrates, 1957 

Spámaðurinn (þýdd ljóð), 1958 
Októberljóð, 1959 

Saga heimspekinnar: 

Leitin að Aditi, 1961 

Tveir hehnar, 1961 

Líf og dauSi, 1961 

Hinn hviti Lótus, 1962 

Yoga Sútra Patanjalis, 1962 

Sex indversk heimspekikerfi, 1962 



C:c^ íav:» 



EFHlSYFIELIT: 


Sex indvérsk héiinspeMksffi 9 


Myaya-h&imspekin 

11 

Vaj^esika-heiiEJS.peklM 

10 

SainkhYa-heimspekm. 

32 

Yoíta-liemiepeMiL • 

43 

Mimamsa-heim^pekiB 

46 

Vedaata-heiinspekm 

53 


hiKi 





Cctyrt;Hx» 



Sex indversk heimspekikerfi 

„Sad darsanas“, eða hin sex heimspekikerfi 
eru: — Nyaya (Höfundur Gotama), Vaisesika 
(Höfundur Kananda), Samkhya (Höfundur 
Kapila), Yoga (Höfundur Patanjali), Purva 
Mimamsa (Höfundur Jaimini) og Uttara Mim- 
amsa eða Vedanta (Höfundur Badarayana). 
Þessi kerfi eru kennd við hindúa eða brahma- 
tru, þótt margt í þeim sé sameiginlegt allri ind- 
verskri heimspeki. Þessir heimspekiskólar mót- 
ast á hinu svonefnda „sútru tímabili“ (600 f.K. 
til 200 e.K.), en blómaskeið þess er frá 400—200 
f.K. — Hver skóli kom sér upp sinni fræðibók, 
er nefndist „sútra“. Hinir raunverulegu höfund- 
ar þessara fræða eru óþekktir. Hver skóli var 
aldir að mótast, og hundruðir hugsuða- hafa 
lagt þar hönd á plóginn. Fræðslan var í fyrstu 
munnleg í öllum þessum skólum. Þess vegna 

9 


C:c,r 



eru þeir til áður en fyrstu sútrumar eru skráð- 
ar. Þær eru safnrit, þar sexn öllum niðurstöð- 
um er safnað saman á einn stað. Sennilega hef- 
ur hvert einstakt stef grúndvallarritsins átt að 
minna á kapítula, sem kunna átti utanað eða 
útskýra munnlega, og draga þessar bækur ein- 
mitt nafn sitt af því. (Sútra: — þráður sem 
tengir saman). Þær eru með afbrigðum stutt- 
orðar og afmarkaðar. Síðar, er hin munnlega 
þekking tók að gleymast, voru skrifaðar marg- 
ar skýringarbækur við hvert grundvallarrit til 
að gera þau skiljanlegri. — Það er hins vegar 
algengast að kalla þann, sem tekur saman hina 
fyrstu bók (sútru) hvers skóla, höfund hans. 
Kerfin taka breytingum er aldir líða og hafa 
þróazt alveg fram á þennan dag. Það var sið- 
ur indverskra heimspekinga að endurrita eldri 
heimspeki við hæfi nýrra tíma og setja fram 
sínar hugmyndir í nafni annarra með orðun- 
um: — „Þetta hef ég heyrt“. 

Öll heimspekikerfin viðurkenna Vedabækur, 
einkum kenningar hinna fomu fræðara (risis) 
Upanishadanna. Hið sama má raunar segja um 
heimspekiskóla búddismans. Samt er yoga- 
heimspeki Patanjalis að mestu óháð Vedabók- 
um, og Nyaya, Vaisesika og Samkhya byggjast 

10 





ekki á þeini nema að nokkru leyti. Jafnvel 
Púrva Mim amsa, sem mesta áherzlu leggur á 
óskeikulleika Vedabóka, sniðgengur kenningu 
þeirra um tilveru „hins hæsta anda“. 

Skáld og spámenn Vedabóka verða í hinum 
sex heimspekikerfum að beygja sig undir klafa 
rökfræðingsins, og atmavidya rennur saman 
við anúiksiki. Það sem er sameiginlegt allri ind- 
verskri heimspeki hefur verið rætt áður (bók 
I-V). í þessari bók verður einkum rætt um það, 
sem greinir hana sundur. 


Nyaya-heimspekin 

Þungamiðju Nyaya-heimspekinnar mætti 
kalla indverska rökfræði. Þar er gerð tilraun 
til að kortleggja veröld þekkingarinnar og 
greina rétt frá röngu. Öll önnur indversk heim- 
spekikerfi viðurkenna höfuðatriðin í rökfræði 
Nyaya-heimspekinnar og nota aðferð hennar 
jafnvel til að gagnrýna hana sjálfa. 

Deilur hinna lærðu um rétta túlkun Veda- 
bóka og siðareglur trúarinnar leiddu smám 
saman til fræðigreinar, sem nefndist Tarka- 
vidya eða vísdómur rökræðna, og þau fræði 
urðu aðaluppistaða Nyaya-heimspekinnar. 

11 




Orðið Nyaya merkir „hið rétta“, og það orð 
var því notað um réttar ályktanir og rétta þekk- 
ingu (pramanasastra). 

Þessi heimspeki er sögð eldri en búddatrú. 
Elzta bók sém varðveitzt hefur um kenningar 
hennar, er Nyaya Sútra (frá 3. öld f.Kr.) eftir 
Gotama, og er hann því talinn höfundur þessa 
heimspekiskóla. Nyaya Sútra skiptist í fimm 
bækur. Hin fyrsta gerir grein fyrir sextán 
vandamálum, sem rædd eru í hinum fjórum. 
í bók tvö er f jallað um eðli efans og gildar og 
ógildar sannanir. í hinni þriðju er rætt um lík- 
amann, skynjun og skynfæri, hugarstarfsemina 
og hugann. Hin fjórða tekur viljann til með- 
ferðar, þjáninguna og frelsun sálarinnar. Hin 
síðasta ranga og rétta gagnrýni. — Merkasta 
skýringarritið, sem samið hefur verið um þessa 
bók er Nyaya-Bhasya (frá 4. öld e.Kr.) eftir 
Vatsyayana. 

Nyaya-heimspekin hefst á þeirri staðhæf- 
ingu, að við skynjum heiminn eins og hann 
raunverulega er. í þessari staðhæfingu liggur 
styrkur hennar, sem rökfræði við hæfi venju- 
legra vitsmuna, en um leið veikleiki hennar til 
að leysa á viðunandi hátt gátuna um samband 
anda og hlutveruleika. Hún er eini indverski 

12 


C:c>vk;n:<i 



heimspekiskólinn, sem gerir ráð fyrir, að skiln- 
ingarvit og skynsemi mannsins séu að mestu 
leyti fær um að leysa trúarleg og heimspekileg 
vandamál og þekkja hið rétta eðli veruleikans. 

Maðurinn er sagður afla sér þekkingar sinn- 
ar eftir fjórum leiðum: Með pratyakasa eða 
skynjun og innsæi, anúmana eða ályktim, apú- 
mana eða samanburði og sabda eða þeirri þekk- 
ingu, sem talað og ritað mál veitir. 

Pratyakasa er uppspretta þekkingarinnar. 
Orðið er notað jafnt um skynjun, innsæi og 
þann skilning, sem af þessu leiðir. Pratyakasa 
byggist hvorki á neinum forsendum né sam- 
anburði, heldur er það bein skynjim á veru- 
leikanum. Gotama segir, að skynjun sé sú þekk- 
ing, sem „mótast við snertingu vitundarinnar 
við hlutinn, og óskýranleg sé með orðum“. 
Skynjun er að dómi Gotama, að hið skynjaða 
mótist í sjálfið (það sem skynjar) „eins og inn- 
sigli mótast í vax“. 

Skynjun er sögð með tvennu móti, savikal- 
paka og nirvikalpaka. Hin síðari er skynjun án 
orða (óskilgreind skynjvm). Hún er skynjun 
sofandi manns, skynjun óvitans og öll skynj- 
vm, sem ekki er skilgreind, mótuð og sett í orð. 
Hin fyrri er skilgreind og mótuð í orð. Sú skynj- 




13 



un er jafnan háð þeim orðum, sém um hana eru 
notuð, því að skynjun manna er lituð af fyrir- 
fram ákveðnum hugmyndum. 


Anúmana: álýhtun. 

Anúmana merkir upphaflega viðmiðun eins 
fyrirbrigðis við annað. Hún er aðferð til 
að vita það, sem ekki er beinlínis skynjað. 
Þar sem um beina skynjun er að ræða, 
er anúmana óþörf. Hana er ekki heldur hægt 
að nota um hið óþekkta. Hlutverk hennar er 
að fá vissu vtm það, sem efazt er um; — það sem 
menn sjá er notað til að þekkja það sem menn 
sjá ekki. I indverskri rökfræði þróast anúmana 
í ákveðna skynsemisályktun, sém er í fimm lið- 

um. í Nyaya Sútru Gotama er hún skýrð þann- 
ig: Fyrsti liður anúmana er ágizkun byggð á 
ííkum (pratijna): „Það logar eldur á fjallinu“. 
Annar liðurinn er ástæðan fyrir þessari ágizk- 

un, (hetu): „vegna þess að það leggur réyk upp 
af því“ (í þessu dæmi táknar reykur hvorki ryk. 
eða gufu). Þriðji liðurinn (údaharana) er út- 
skýring á örsakáténgslunum, og dæmi um það: 
— „Það er enginn reykur án elds, sbr. eld- 
stóna“. Fjórði liður (úpanaya) er heimfærsla 

14 


C:<y r 



þriðja liðar upp á þann fyrsta: „Og það á við 
um þetta fjall“. Fimmti liðurinn (nigamana) 
er fullyrðing lokaniðurstöðunnar: — „Þess 
vegna logar eldur á fjallinu". 

Ýmsum heimspekingum Nyayaskólans þótti 
þetta óþarflega flókin rökfræði um einfalt fyr- 
irbrigði, sem byggist raunar eingöngu á skynj- 
un og reynslu. Heimspekingamir Dignaga og 
Nagarjúna benda báðir á í ritum sínum, að 
óþarft sé að hafa liðina fleiri en þrjá, þar sem 
fimmti liður endurtekur hinn fyrsta og fjórði 
liður endurtekur ánnan lið. 

Heimspekingnum Dharmakirti finnst tveir 
liðirnir nægja: „Það er eldur á fjallihu, vegna 
reyksins". Ágizkunin (eldurinn) er fólgin í 
ástæðu hennar (reyknum). Reynslan hefur 
kennt mönnum að þetta tvennt fer jafnan sam- 
an. Niðurstaðan virðist hafa orðið sú, að tveir 
liðir nægðu heimspekingum, en nota bæri alla 
fimm í rökræðum við almenning. 

A<5lei<5sla. í rökfræði Nyaya eins og í rökfræði 
Aristótelesar er aðleiðsla (induktion) skil- 
greind sem „rökfærsla frá hinu einstaka til hins 
almenna“. Aðleiðsla getur verið á þrjá vegu: 
Frá hinu einstaka til hins einstaka, frá hinu ein- 


15 



staka til ákveðins fjölda og, eins og. algengast 
er, frá einstökum staðreyndum, sem lagðar eru 
fram sem rök fyrir almennu lögmáli. 

Aðleiðsluályktun er aldrei fullkomin og ör- 
ugg, jafnvel ekki þegar öll reynsla okkar styð- 
ur hana. Hún getur aldrei byggzt nema á broti 
þeirra staðreynda, sem við þyrftum á að halda 
til að sanna að hún sé örugg, alltaf og við allar 
aðstæður. Fyrirbrigði sem alltaf fara saman 
(t. d. regn og ský) mega að vísu kallast örugg, 
þ. e. náttúrulögmál. En niðurstaðan um slík 
orsakatengsl er ekki fengin með aðleiðslu- 
ályktun, heldur með beinni reynslu: Afleið- 
ingin (regn) er eiginleiki orsakarinnar (ský). 

Aðleiðsla er þannig aldrei nema sennileg 
eða takmörkuð röksemdarfærsla. — Hún er 
byggð á beinni reynslu fyrir tilveru lögmála, 
eða fyrir því að ákveðnir atburðir muni gerast 
eða hafi gerzt. 

Nyaya heimspekin ræðir þrjár aðferðir til 
að finna almenn lögmál: 1) Upptalning á stað- 
reyndum, sem allar benda til hins sama, án 
undantekningar. 2) Innsæi. 3) Óbein sönnun 
(tarka). 

Tarka, hin óbeina sönnun hefst á rangri full- 
yrðingu, en síðan er sýnt fram á, að hún fái 

16 


C:p,vk;fíí<lr 



ekki staðizt, og að hið gagnstæða sé rétt. Dæmi: 
„Ef sálin væri ekki eilíf, myndi hún ekki geta 
uppskorið ávexti verka sinna, endurfæðzt eða 
náð fullkommm. Þess vegna er hún eilíf“. — 
Tarka er notuð, þegar renna þarf stoðum undir 
staðhæfingu um eitthvað, sem ekki byggist á 
beinni skynjun í veröld hlutveruleikans. Hún 
er ekki talin óyggjandi fremur en aðleiðslu- 
ályktim, sem byggist á staðreyndum hiutveru- 
leikans. Innsæisþekking sjáandans á því hér 
æðsta leik í tafli. 

Nyaya-heimspekin skiptir orsökum í þrjá 
flokka: 1) Úpadana, hin efnislega orsök hlut- 
arins, t. d. uliin í klæðinu og leirinn í kerinu. 
2) Asamavayi hin óefnislega orsök, — það 
form sem efnið breytist í t. d. gerð og litur 
klæðisins eða kersins. 3) Nimitta, hin virka 
orsök, vefarinn eða leirkerasmiðurinn. 

Nyaya kennir að aðeins sé til ein orsök fyrir 
hverri afleiðingu. Ef mönnum virðist fleira 
koma til greina er það sagt byggjast á ónógri 
athugun á afleiðingunni. Flóð í á getur t. d. 
aðeins átt sér eina orsök. Yfirborðsleg athug- 
un fær menn til að halda að orsakir gætu verið 
fleiri en ein; leysing, rigning eða að stífla hefði 
brostið. Nánari rannsókn leiðir í ljós, að flóð 

17 2 






sem orsakást af rigningu er öðruvísi, en flóð, 
sem orsakast áf brostinni stíflu. M, ö. o. sé bet- 
ur að gætt, getur afleiðingin átt sér aðeins eina 
orsök. Ef um margar orsakir gæti verið að 
ræð a , fyrir einhverjum ákveðnum atburði 
myndi Nyaya-heimspekin missa sitt rökfræði- 
lega gildi. 

Sagt er að orsökin fari alltaf á undan afleið- 
ingu hennar. Þetta hafa margir gagnrýnt og 
bent á að oft farí orsök og afleiðing saman (t. 
d. eldur og hiti, Iogi og ljós), og ekki sé hægt 
að segja að annað sé undanfari hins. Orsökin 
er þar alltaf virk og byrjar ekki á einhverjum 
ákveðnum tíma að skapa a fleiðingtma. 

Nyaya mótmælir þeirri kenningu Samkhya- 
heimspekinnar að „það sem ekki er til, geti 
aldrei orðið til“. — Klæðið er ekki í þræðinum 
segja Nyaya-rökfræðingarnir, hir> virka orsök 
skapar það sem ekki var til áður. Ef skoðun 
Samkhya-heimspekinnar væri rétt á eðli or- 
saka og afleiðinga, hefði hin ósýnilega prakriti 
aldrei getað. orðið veröld hins ytri veruleika. 
Þessi ágreiningur byggist þó fyrst og fremst á 
því, áð skólamir lítá á vandamálið frá mismun- 
andi hlið. Samkhya neitar ekki breytingum 


18 



hizmar virku orsakar en leggur áherzlu á að 
ekkert skapist úr engu. 

Hægt er einnig að afla hekkingar með sam- 
anburði (úpamana) og með bóknámi (sadba). 

Það er hægt með samanburði að álykta um 
eitthvað vegna skyldleika þess við annað sem 
við þekkjum. 

Nyaya rokfræðin viðurkennir helgivald ritn- 
inganna, t. d. Vedabóka og telur j>ær opinber- 
aða þekkingu. Slík þekking (sadba) er þó eink- 
um talin hafa gildi fyrir. guðfræðingana. Aðr- 
ir verða að beygja hugmyndir sínar undir ok 
staðreyndanna. Gild þekking verður að sann- 
ast með skynjun, réttri ályktim, aðleiðslu, af- 
leiðslu eða samanburði, — og hún verður. að 
standast dóm reynslunnar. Sú sönnun þarf 
ekki að vera endanleg, en hún er einstígi þeirr- 
ar þekkingar, sem byggist á mannlegri skyn- 
semi. 

Vaisesika-heimspekin 

Þessi heimspekiskóli dregur nafn sitt af þeirri 
kenningu, að þekkingar á eðli veruleikans 
verði bezt aflað með því að kanna hina sér- 

19 


CíP,vk;f 



stöku eiginleika (visesa)' hlutanna, eða þann 
grundvallarmismun sem greinir eitt fyrirbrigði 
frá öðru. 

Vaisesika og Nyaya heimspekin hafa að 
mestu leyti runnið saman i eitt kerfi, þar sem 
kenningar beggja eru svipaðar eða hinar sömu. 
Aðalmunur þessara heimspekiskóla er sá, að 
Nyaya leggur aðaláherzlu á rökfræðina en 
Vaisesika á að kanna niðurröðun hlutanna-, 
eðli sálnanna, og samband veraldarinnar og 
guðs. 

Bæði Nyaya og Vaisesika boða kenninguna 
um tilveru óendanlega margra sálna, sem varð- 
veita einstaklingseðli sitt um alla eilífð, — 
kenninguna um að veröldin sé gerð úr ótölu- 
legum f jölda atóma, — og kenninguna um per- 
sónulegan guð. En þessi guð hefur hvorki skap- 
að atómin né sálimar. Hvorutveggja er óskap- 
að, því að hið eilífa á sér ekkert upphaf. Guð 
Vaisesika er heimssmiðurinn, sem aðeins smíð- 
ar úr efnivið sínum, en býr efniviðinn ekki til. 
Og eins og smiður er axrnað en það sem hann 
smíðar, eins er guð annað en verk hans. 

Vaisesika er heimspeki aðgreiningarinnar. 
Áhangendur þessa skóla völdu sér að leiðar- 
ljósi vísdómsorðin „sannleikurinn mvm gera 

20 






yður frjálsan“: — óttinn stafar af hinu óþekkta, 
orsök þjáningarinnar er fáfræðin. Spámenn 
Vaisesika töldu að leiðin frá ótta og þjáningu 
væri glögg sundurgreining hluta og verunda. 

Könnun þeirra leiddi til þess, að þeir flokk- 
uðu tilveruundrið í sjö padartas, — allt sem 
orð nær yfir eða skynjanlegt er. Hin sjö padar- 
tas eru: — dravya (grundvöllurinn, eða ver- 
undir alls níu talsins), guna (eiginleikar), 
kaíma (starf), samanya (hið almenna), visesa 
(hið einstaká), samavaya (ívera) og abhava 
(ekki-vera). 

Dravya, grundvallarveruleikinn, þekkist á 
eiginleikum sínum. Þessir eiginleikar eru 
tvenns konar. Þeir sem eru almennir og finn- 
ast í öllum einstaklingum (samanya) og þeir 
sem eru bundnir hinu einstaka (visesa) , Visesa 
skiptist aftur í varanlega eiginleika (guna) 
og tímabundna eiginleika (karma). ívera 
(samavaya) er sérstök tegund innri sambanda. 
Abhava (ekki-veran) er ekki talin með í hinu 
upphaflega kerfi en er viðbót síðari tima. Heim- 
spekingamir Sridhara, Udayana og Sivaditya 
telja hana allir með í ritum síntun. — Kananda 
höfundur Vaisesika heimspekinnar kennir, að 
þrjá fyrstu flokkana (dravya, guna og karma) 


21 



sé unnt að skynja með innsæi yogans. Hinir 
eru fóstur rökfræðinnar. 

Kananda ér tálinn hafa verið uppi á 3. öld 
f. K. Hann gengur trndir ýmsum nöfnum, 
Kanabhuj, Kanabaksa (sem eins ög Kananda 
þýða orðrétt „atómætan‘0 og Áuluka (uglan). 
Öll þessi nöfn hefur hann hlotið vegna atóm- 
kenningar sinnar, en skxmarnafn hans var 
Kasyapa. Þótt Vaisesika heimspekin sé sögð 
eldri en búddatru og jainismi, ér Kartanda tal- 
irm höfundur hennar, vegna bókar sinnar 
Vaisesika Sútra, sem er elzta rit þessa skóla. 

Dravya. — Vaisesika Sútra kennir að grund- 
völlur tilvemnnar (dravya) séu niu ófórgengi- 
legar venmdir: — parthivi (jörð), apas (vatn), 
tejás (éldur), vaya (andrúmsloft), ákasa (ljós- 
vaki), kala (tíminn), dik (rúmið), atman 
(sjálfið) og manas (hugurinn). 

Fyrstu fjórar venmdimar eru ságðar gerð- 
ar úr paramanú. Það orð merkir hina smæstu 
hugsanlegu efnisögn og hefur að jafhaði verið 
þýtt með atóm, þótt villandi sé. Atóm er ekki 
hin smæsta efnisögn (paramanú), og í öðru 
lagi er atómkenning Vesturlanda gjörólík hug- 
myndum bæði Vaisesika og Demókritosár hins 
gríska.' Þær eiga þó allar það sameiginlegt að 


22 



gera ráð fyrir að tilveran sé byggð upp úr ör- 
eindum, þótt eðli þessara öreinda sé þar mis- 
munandi og raunar er kenningin um atómið 
enn að gjörbreytast méð nýjum vísindum. — 
„Atóm“ Kananda eru sögð yfirskilvitleg, þótt 
þau séu grundvöllur hins skynjanléga heims. 
Þau eru einnig sögð margbreytileg að gerð og 
eðli, eins og sjá má af himrni mismunandi hlut- 
veruléika sem þau mynda. 

Fimmta verundin (dravya) er akasa, ljös- 
vakinn, — dregið af rótinni kas sem merkir að 
skína éða birtast. — Akasa fyllir allt rúmið, 
er óhagganlegt, litlaust, lyktarlaust og bragð- 
íaust. Ef mönnum virðist annað, þá er það 
vegna þess að akasa er blandað öðrum efnum. 
Akasa er ósamsett og án andstæðna. — Og 
þar sem öll skynjun byggist á andstæðum, 
verðúr akasa sjálft yfirskilvitlegt. — Hins veg- 
ar er það grundvöllur hljóðsins, og hljóðið er 
sá eiginleiki akasa, sem greinir það frá öllu 
öðru, og gerir það áð sérstakri verund. Akasa 
er einnig ságt hafa mótað það skilingarvit, sem 
hljóðið nemur, heymina. 

Akasa er ekki gert úr paramanú en það er 
aflið sem tengir þau saman og greinir þau sund- 
ur. Ef akasa væri úr efnisögnum þyrfti enn 

23 


C:< 



aðra verund, án efnis, sem efnið birtist í. Þess 
vegna er akasa sjálft efnisvana, en það er tengt 
öllum hlutum og óendanlegt í tíma og rúmi. 

Sjötta verimdin kala (tíminn) er ástand allr- 
ar hreyfingar, og aflið sem veldur breytingum 
aUra stundlegra hluta. Sagt er að tíminn sé sér- 
stök verund, vegna þess að hann er óháður öllu 
öðru. Kala er þó ekki hið alheimslega afl, sem 
veldur aHri hreyfingu. Vaisesika heimspekin 
kennir, að kala birtist jafnan í gervi breytinga 
og hreyfingar, en að timinn sjálfur sé leyndar- 
dómur sem við ekki þekkjum, jafnvel þótt öll 
skynjun okkar sé háð honum. 

Dik (rúmið) er hin sjöunda dravya. Orðið 
dik er dregið af rótinni dis: að benda á, sýna. 
Það er birting þess afls, sem raðar niður og 
heldur saman öllum efnislegum hlutum og 
markar afstöður þeirra. 

Áttunda verundin er atman (sálin). — Kenn- 
ingin um tilveru sálarinnar er byggð á þeim 
forsendum, að vitvmdin geti ekki verið eigin- 
leiki líkamans, skilningarvitanna eða hugans: 
Skilningarvitin, hugurinn, tilfinningar og 
þekking hljóta að eiga sér annan grundvöH. Sá 
gnmdvöllur getur ekki verið neinn þeirra ver- 
unda, sem nefndar hafa verið, (jörð, vatn, eld- 

24 





ury loft, ljósvaki, tínxi og rúm). Hann hlýtur 
að vera ný verund, sem er andlegur grundvöll- 
ur, — atman. 

Eins og akasa er grundvöllur hljóðsins, eins 
er atman grimdvöllur sjálfsvitimdarinnar. I 
hinu rétta eðli sínu er atman þó sagt án sjálfs- 
vitimdar, og þannig er ástand þess þegar at- 
man hvílir í pralya (heimsnótt). Sjálfsvitund- 
in skapast fyrst, þegar atman kemst í snert- 
ingu við aðrar verundir. Með hjálpartæki sínu, 
manas, skynjar- atman umheiminn og eigin- 
leika sína. Þótt Nyaya og Vaisesika séu mn 
flest sammála hvað atman snertir, hafnar þó 
Vaisesika þeirri kenningu Nyaya, að atman 
geti skynjað eðli sitt beint, án hjálpar manas 
og verið í senn skynjandi og hið skynjaða. 

Sálimar eru sagðar óendanlega margar og 
halda alltaf sérkennum sínum bæði meðan þær 
eru háðar endurfæðingum og eins eftir að þær 
eru frelsaðar. 

Níunda og síðasta verimdin í heimspeki 
Kananda er manas, dregið af rótinni man: að 
hugsa. — Manas í Vaisesika heimspekinni er 
hugurinn í sinni víðtækustu merkingu: skýnj- 
un, skilningur og vilji. Manas er tæki sálar- 
innar og fylgir henni gegnum allar endurfæð- 


25 



ingar mrt hinar þrjár veraldir. Það eru þess- 
végna til jáfn mörg manas og sálir þ. e. a. s. 
ótölulegur fjöldi: Vaisesika skilur þannig við 
grundvöll tilverunnar sem óteljandi visesa en 
finnur þeim engan sameiginlegan grunn. 

Guna. — Guna (annað hinna sjö padartha) 
merkir í Vaisesika heimspekinni alla eiginleika 
hinna níu verunda (dravya). 

Kananda telur upp sautján sKká eiginleika, 
og heimspekingurinn Prasastabada bætir síðar 
sjö öðrum við. Þessir eiginleikar eru: 

1) Litur (rúpa) er eiginleiki jarðar, vatns og 
ljóss. Litirnir eru sagðir sjö talsins. 

2) Smekkur eða bragð (rasa) er eiginleiki 
jarðar og vatns. 

3) Ilman (gandha) er eiginleiki jarðar. 

4) Snerting (sparsa) er eiginleiki jarðar, 
vatns, ljóss, og lofts. 

5) Hljóðið er eiginleiki akasa. 

6) Fjöldi (samkhya), 7) Stærð (parimana), 
8) einstakleiki (parthaktva), 9) samsetning 
(samyöga) og 10) aðskilnaður (vibhaga) eru 
eiginleikar allra vérunda. 

U) Fyrir (paratva) og 12) e ftir (aparatva) 
eru afstöður í tíma og rúmi fremur en beinir 

26 


C:< 



eiginleikar. Þeim er báðum sleppt hjá nútíma 
Vaisesiknm. 

13) Sæla (sukha), 14) þjáning (duhka), 15) 
þrá (iccha), 16) hatur (dvesa), 17) vilji (pray- 
atna) og 18) þekking (buddhi) eru allt eigin- 
leikar sálarinnar. 

19) Þýngd (gurutva) er eiginleiki jarðar og 
vatns.' 

20) Fljótanleiki (dravatva) er eiginleiki 
vatns og jarðar. 

21) Viðloðan (sneha) er eiginleiki vatnsins. 

22) Dharma og 23) adharma eru eiginleikar 
sálariimar sem úthluta manninum forlögum, 
þjáningu eða hamingju, eftir breytni hahs, 
orðum og hugsunum. 

24) Samskara (hæfileikinn til að safna 
karmaforða) er hið ósýnilega afl orsaka og af- 
leiðinga, sem allir hlutir eru háðir og lætur 
allar sálir uppskera ávextina af athöfnum for- 
tíðar sinnar, unz endurfæðingum lýkur. öll 
fyrirbrigði sem ekki verða flokkuð undir neinn 
hinna 23 eiginleika, skýrir Vaisesika heimspek- 
in með samskara. 

Samskara greinist í þrennt: 1) vega (hraði), 
aflið sem heldúr hlutunum á hreyfingu. 2) bha- 

27 


C: 



vana, það sem gerir sálinni fæirt að muna 
reynslu sína. 3) stitisthapaka (sveigjanieiki) 
það sem gerir sálum og hlutum fært að ná aft- 
ur sínu upprunalega ástandi. 

Karma. — Karma (hreyfing) er sjálfstætt afl 
og hvorki verund (dravya) eða eiginleiki 
(guna). Karma nær aðeins til fimm verunda 
(jarðar, vatns, lofts, elds og manas) en ekki 
til akasa, tíma, rúms, og atmans (sálna). — 
Karma er ekki dravya, vegna þess að öll hreyf- 
ing er háð verundum og karma er ekki eigin- 
leiki þ\ú að aðeins hið varanlega er talið eigin- 
leiki. Þannig er t. d. þyngd steinsins gvrna, en 
fall steinsins karma. Karma merkir í þessu 
sambandi hvorki sjálfráða athöfn eða siðferðis- 
lögmál, aðeins hreyfingu. 

Samanya. — Samanya (hið almenna) og vis- 
esa (hið sérstaka) eru fjórða og fimmta pa- 
dartha Vaisesika-heimspekinnar. Samanya er 
það sem er sameiginlegt hlutimum en visesa 
það sem greinir þá sundur. 

Hin hæsta samanya er tilveran (sattva), sem 
er sameiginleg öllum hlutum. Að öðru leyti er 
samanya aðeins að finna í verundum, eigin- 
leikum og hreyfingu en ekki í hinum fjórum 
síðasttöldu padartha. 

28 


C:p,«;Hídi 



Kananda bendir á að flokkun bæði hins al- 
me nna og hins einstaka sé mjög háð mann- 
legri hugarstarfsemi. Hins vegar er hann því 
andvígur að samanya sé aðeins nafnið tómt 
eins og sumir heimspekingar (einkum búdd- 
istar) á hans tíð álitu, eða að það mótaðist ein- 
göngu af hinni innri gerð mannlegra skdning- 
arvita (conceptualism). Samanya (hið al- 
menna) er í hlutunum sjálfum. „Við gerum 
ekki hunda líka hvem öðrum, þegar okkur sýn- 
ist þeir svipaðir“. Að þessu leyti er Vaisesika 
skyld kenningu Aristótelesar um „universalia 
in re“ (algildið í hlutunum sjálfum). Hins veg- 
ar gera surnir heimspekingar Vaisisika ráð 
fyrir að samanya sé til óháð hinu einstaka eða 
hlutunum sem það birtist í og styðja þannig 
kenningu Platós um „universalia ante rem“. 

Vesisa. — Vaisesika heimspekin dregur nafn 
sitt, eins og áður er sagt, af visesa: — hinu 
sérstaka. Hver verund, jafnt þær sem saman- 
standa af atómum og hinar efnisvana, einkenn- 
ast af visesa, sem greinir hana frá öllu öðru. 
Visesar eru sagðir óendanlega margir þar sem 
jafnvel hvert atóm hefur sinn visesa. — Nú- 
tíma Vaisesikar hafna þó hinni upprunalegu 
visesa kenningu eins og Vedanta heimspekin á 

29 


C:<y- 



þeirri forsendu, að hlutum sem eru mismun- 
andi í innsta eðli sínu sé ekki hægt að finna 
neinn sameiginlegan grundvöll.. 

Samavaya. — Samavaya (ívera, hið sjötta 
padhartha) merkir hér fyrst og fremst það sem 
fer saman og falið er hvað í öðru. Það merkir 
hjá Kananda sambandið milli verimdar (drav- 
ya) og eiginleika (gúna) hennar, — eða sam- 
bandið milli heildar og hinna einstöku hluta 
hennar. 

Samavaya er t. d. sambandið milli sálarinn- 
ar (atman) og eiginleika hennarj vilja, ham- 
ingju, þjáninga, langana, hatm-s og þekking- 
ar. En það merkir hins vegar ekki sambandið 
milli þessara eiginleika innbyrðis. 

Abhava. — Abhava (ekki-veran) var hugtak, 
sem ekki hafði neina merkingu að dómi Kan- 
anda, og ekki talið með sem sérstakt padharta. 
Lærisveinar hans bættu því hins vegar við af 
rökfræðilegum ástæðum. Án þess, sögðu þeir, 
yrðu allir hlutir eilífir. Vedanta heimspekin 
hafnar kenningunni um Abhava eins og hón 
er sett fram í Vaisesika heimspekinni, þ. e. til- 
veruleysi fyrirbæris, áður en það birtist og eft- 
ir að það er liðið. undir lok, en talar hins vegar 
um „asat“ (ekki-vera), sem Vedanta segir að 


30 



sé óvirkt ástand hins alheimslega grundvall- 
ar, eða andi hins óboma. 

GuS. — í Vaisesika Sútru Kananda er sam- 
skara eða adrsta aflið sem stjórnar tilverunni, 
sálum og efni, sem aldrei var skapað. Heim- 
spekingurinn Samkara, einn af höfundum Ved- 
anta bendir á í gagnrýni sinni á Vaisesika, að 
þessi heimspeki útiloki guðshugmyhdina. Heim- 
spekingum Vaisesika þótti er stundir liðu ekki 
stætt á að kenna, að vitundarlaus atóm gætu 
skapað hina margbreytilegu dýrð veraldarinn- 
ar, eða að hin fullkomna niðurröðun allra hluta 
hefði gerzt af tilviljun og af sjálfu sér. Sálimar 
að sögn Vaisesika-heimspekinnar eru ekki vits- 
munaverur í pralya (heimsnótt) og geta því 
ekki stjómað hreyfingu atómanna á morgni 
heimsdagsins. Hvorki atóm eða sálir gátu því 
verið hinir alheimslegu vitsmunir að baki 
heimssamræmisins. 

Guð Vaisesika heimspekinnar er eins og 
fyrr segir ekki skapari heimsins, hvorki efnis 
né sálna, en (eftir kenningum sxðari tíma Vais- 
esika) setur hann framvinduna af stað í byrj- 
un heimsdagsins og stjórnar veröldinni. 

En þrátt fyrir þessa viðbót við hina upphaf- 
legu kenningu, er erfitt að finna nokkum einn 

31 





þráð, sem tengir saman hinar mörgu verundir, 
sálir, atóm og padartha Vaisesika heimspekinn- 
ar» Hennar hlutverk er stmdurgreiningin. Sam- 
einingin er hins vegar verkefni Samkhya og þó 
einkum Vedanta heimspekinnar. 


Samkhya-heimspekin 

Það, sem greinir Samkhya heimspekina eink- 
um frá kenningu Upanishada, er sú skoðun, 
að ekki sé til nein alheimssál, sem allar sálir 
séu komnar frá og hverfi til. Samkhya heim- 
spekin kennir, að sálimar séu óendanlega marg- 
ar og sjálfstœðar um alla eilífð, séu óskapaðar, 
hafi aldrei byrjað að vera til og líði aldrei und- 
ir lok. Þessar eilífu sálir nefnast sanskrítar- 
orðinu púrúsa, og þar sem það er raunar allt 
annað hugtak en orðið sál í grískri og vestrænni 
heimspeki verður orðið ekki þýtt réttilega. 

Önnur höfuðkenning Samkhya heimspekinn- 
ar er kenningin um prakriti. Eins og púrúsa er 
ranglega þýtt með orðinu sál, eins er prakriti 
ranglega þýtt með orðinu efni. Prakriti er 
grundvöllur allrar tilverunnar, (nema hinna 
mörgu púrúsa), ekki aðeiiis alls efnis heldur 


32 



alira eiginleika, hvata og tilfinninga, og einnig 
allra vitsmuna, sem ekki eru hreinn andi (púr- 
úsa). 

Þriðja höfuðkenning Samkhya er um tilveru 
og eðli hinna þriggja gúna. 

Upphaf þessarar heimspeki er rakið til heim- 
spekingsins Kapila. Talið er að Kapila hafi ver- 
ið uppi á 7. öld f.K. Sjálfur hefur Kapila ekki 
skráð nein heimspekirit, og allt sem um hann 
er vitað eru helgisagnir. í ýmsum heimildum 
er. hann sagður sonur Brahma. í Bhagavat — 
Gita er hann kallaður spámaður guðsins Visnú, 
og enn aðrir segja hann guðinn Agni í manns- 
líki. 

Aðrir þekktustu spámenn Samkhya heim- 
spekinnar eru Asúri, sagður uppi um 600 f.K. 
Pancasikha ( uppi á 1. öld e.K.) og Isvarakrisna 
frá 3. öld e.K. — Pancasikha er sagður höfimd- 
ur kenningarinnar um hina þrjá gúna, en Isv- 
arakrisna er höfundur elzta heimspekirits, sem 
varðveitzt hefur um Samkhya heimspekina. 
Ritið nefnist Samkhya Karilca og er talið vera 
byggt á eldri heimspekiritum, sem nú eru glöt- 
uð.. 

Orsök og afleióing. — Samkhya heimspekin 
heldur því fram, að hæði púrúsa og prakriti séu 

33 3 





eilíf. Þróun er því aðeins birting þess, sena allt- 
af hefur verið til, líkt og duldir eiginleikar trés- 
ins í frækominu. Það sem ekki er til getur 
aldrei orðið. Afleiðing er falin í orsökinni. Og 
það sem af orsökinni leiðir er sama eðlis og 
orsökin sjálf. Þráður (orsök) er úr sama efni 
og klæðið (afleiðingin), sem úr honum er of- 
ið. Sólargeislinn, þráðurinn, sem lífvefur. járð- 
ar er ofinn úr, er úr sama éfni og .sköpun hans 
á jörðinni. — Ef afleiðingin væri ekki þegar 
fyrir hendi í orsökinni, gæti hvað sem er sprott- 
ið af hverju sem ér. En reynslan kennir okkur 
að það er ekki í samræmi við veruleikann. 

Á sama hátt og allt, sem skapast, er aðeins 
birting, eins er eyðing aðeins afturhvarf hins 
skapaða og fullþroskaða til hinnar upphaflegu 
orsakar. Alger eyðing er því alveg jafnóhugs- 
andi og alger sköpun. — Fortíð og framtíð lifa 
í hinu eilífa núi, — og þar er hið horfna og 
ókomna skynjað af hærri vitsmunum. 

Prakriti. — Prakriti er ekki eingöngu efnis- 
gnmdvöllur tilvenmnar. tír prakriti vex jafnt 
hlutveruleikinn og sú vitund, sem skynjar 
hann. Auk þess eru hinir þrír gúnar eðli prak- 
riti og alls sem frá því kemur og tíl þess hverf- 



Prakriti er óskapað og án uppháfs og líður 
ekki undir lok. Prakriti á sér enga orsök en er 
s jálf t orsök veraldarinnar. í samræmi við kenn- 
ingu Samkhya — heimspekinnar um orsök og 
afleiðingu er veröldin sögð sáma eðlis ög prak- 
riti. Og samkvæmt henni er allt, sem birzt get- 
ur í veröldinni, til í prakriti. Sá veruleiki, sem 
fólginn er í afleiðihgunni er venjúlega ekki 
nema brot þess veruleika sem dulinn er í orsök- 
inni, hann getur í hæsta lagi orðið jafnmikill 
en aldrei meiri. Prákriti eyðist aldrei því að 
allt hverfur til þess aftur. 

Prakriti gengur undir ýmsum nöfnum í ind- 
verskri heimspéki. Það er kallað brahma, eða 
það sem vex. Það er kallað maya, eða veröld 
hins áfmarkaða og sundurgréinda. Ög loks er 
það nefnt pradhana, eða orsök allra hluta og 
allra efnislegra og andlegra breytinga. 

Hinir þrír gúnar. — Samkhya — heimspekin 
kennir að hinir þrír gúnar séu eðli prákriti og 
um leið allrar tilverunnar. Þeir eru sattva, raj- 
as og tamas. Prakriti er í eðli sínu án meðvit- 
uhdar. En sattva eðli pi*akriti er fræ vitundar- 
innar. Birting einhvers til hinnar ytri tilveru 
er sattva (sat: veruleiki). Baráttan við að 
hverfa frá prakriti og birtast í hinni ytri til- 

35 





veru er rajas. — Tamas er það sem. sigrast verð- 
ur á í þessari baráttu. 

Hinir þrír gúnar fylgjast alltaf að í öllum 
hlutum og veruin, þótt aðeins einn sé þar ríkj- 
andi hverju sinni. 

í einstaklingum birtist tamas sem sljóleiki 
og formyrkvun, rajas sem ástríður, hvatir og 
barátta. Sattva birtist sem góðleiki, æðri mátt- 
ur og hamingja. 

í steina- og jurtaríkinu er tamas eðlið ríkj- 
andi. Með dýrum og mönnum ríkir einkum 
rajas eðlið. Með guðum og æðri. verum er .satt- 
va eðlið allsráðandi. 

Fullyrt er, að sattva sé þó ekki til án tamas, 
þótt það kunni að vera dulið. Og þar, sem satt- 
va og tamas er, hlýtur rajas, baráttan, einnig 
að leynast. Frelsi mannssálarinnar . (púrúsa) 
er því að losna algerlega undan áhrifamætti 
hinna þriggja gúna og um leið úr viðjum prak- 
riti. 

Sköpun veraldarinnar. — í prakriti geta hinir 
þrír gúnar náð jafnvægi (Samyavestha) ogþar 
verður allt eitt. Meðan þetta ástand varir, rík- 
ir heimsnótt, pralaya. Þegar jafnvægi gúnanna 
raskast á morgni sköpunarinnar, hefst nýr 
heimsdagur, sem sagður er standa í 4.320.000. 

36 


' C:< 



000 ár. Veröldin tekur þá að skapast úr prak- 
riti eftir háttbundnu lögmáli og í ákveðinni 
röð. Þsettir tílveruiinar birtast einn af öðrum 
23 að tölu (auk púrúsa og prakriti). 

Fyrstu níu þættir þessarar sköpunar eru all- 
ir þættir ósýnilegrar tilveru. En þeir eru grund- 
völlur hins jarðneska veruleika. Þessir þættir 
tilverunnar eru: 

1. Púrúsa. (Sálir) . 

2. Prakriti. (Grundvöllur alls hins skapaða) 

3. Buddi eða Mahat. (Vitsmunir) 

4. Ahamkara, sjálfsvitund. 

5. -9. Hinar 5 tanmatras eru álheimslegur 
grundvöllur hljóðs, tilfinninga, ilms, litar 
og smekks. 

10. Manas. 

11. -15. 5 skilningarvit. 

16.-20. Fimm starfstæki. 

21.-25. 5 höfuðskepnur eter, loft, ljós,' 
vatn og jörð. 

Fyrsta sköpun prakriti er mahat, („hinn 
mikli“) eða búddhi Búddhi er hinn alheims- 
legi grundvöllur skynjunar, skilnings og hug- 
arstarfsemi. Það skynjar og dæmir veröldina. 


37 



Það er í manninum aðsetursstaður hamingju 
og þjáninga og. það er hin virka vitund hans, 
sem stendur mitt á milli skilningarvitanna og 
hugans annars vegar og púrúsa, hins þögla 
áhorfanda hins vegar. Púrúsa skynjar veröld- 
ina gegnum búddhi. Búddhi (innsseishugur- 
inn) er æðsti eiginleiki prakriti, upplýstur af 
púrúsa. í búddhi geymist einnig karmaforði 
mannsins og dulvitað minni. 

Búddhi, eins og ailt annað í tilverunni, skyj- 
ar aðeins niður en ekki upp. Það getur því 
greint á milli sin og prakriti, en ekki milli sín 
og púrúsa. 

Eftir búddhi eða mahat skapast ahamkara. 
Mahat er grundvöllur meðvitundar, en aham- 
kara sjálfsvitundar. Höfuðeinkenní ahamkara, 
sem skapar allar hinar margvíslegu einstakl- 
ingsvitundir, er abhimana, — eða ástin á sjálf- 
um sér. 

Úr tama — eðli ahamkara skapast (með til- 
styrk rajas) hin fimm tanmatras. Þær eru 
ósýnilegar hliðstæður höf uðskepnanna og sam- 
stilltar hinum fimm skilningarvitum. Fyrst 
skapast hin innri veröld hljóðsins. (Talað er 
t. d. um tvenns konar loft, akasa. Hið fyrra er 
karanakasa, loft án efnis, sem fer í gegnum allt. 


38 



Hið síðara karyakasa, eða loft ur efni). Eftir 
hina innri veröld hljóðsins skapast grundvöll- 
ur tilfinninga (snertingar), ilmans, sjónar og 
smekks. Þetta eru hin fimm tanmatras. Þau 
eru grundvöllur jarðnesks veruleika (jafnt 
hlutveruleikans og þess sem hann er skynjað- 
ur með) en sjálf óskynjanleg venjulegum 
mönnum. 

Þessir níu þættir framvindunnar, sem hér 
hafa verið nefndir, heyra til óskynjanlegri til- 
veru. Hinn tíundi, manas, (muni) er hinn fyrsti 
sem við höfvun reynslu fyrir. Manas, húgurinn, 
er milliliður milli skilningárvitanna og búddhi, 
á sama hátt og búddhi er milliliður milli hug- 
ans og púrúsa. — Manas, eins og skilningarvit- 
in fimm og hin fimm starfstæki, er skapaður úr 
sattva-eðli ahamkara. Hvorki hugurinn né 
búddhi er gætt eilífðareðli. Þeir eru báðir að- 
eins tæki púrúsa (sjálfsins), sem er hin eina 
eilífa vitund mannsins. 

Skilningarvitiii fimm eru sögð sköpuð af vilj- 
anum til að skynja hin fimm tanmatras. Samk- 
hya-heimspekin kennir að úr ahamkara skap- 
ist samtímis skilningarvitin og sá hlutveruleiki, 
sem svarar til þeirra. Hvorutveggja er skapað 
úr hinu sama. Sattva-eðli ahamkara verður að 

39 


C: 



skilningarvitum, en tamas-eðli ahamkara um- 
myndast í hlutveruleika. Þetta er lausn Kápilá 
á vandamáli Kants um „das Ding an sich“ og 
„das Ding an mich“. 

Skilningarvitin eru Stundum nefnd dyr, og 
manas (hugurinn) er dyravörðurinn, sem 
stjórnar hvernig valið er úr þeim skynjunum 
sem inn um þessar dyr koma. 

Viljinn sendir einnig boð sín gegnum manas 
til starfstækja mannsins. — Samkhya-heim- 
spekin tilnefnir fimm slík starfstæki: Málfær- 
in, hendur, fætur, meltingarfæri og æxlunar- 
færi. 

Höfuðskepnurnar fimm, eter, loft, ljós, 
vatn og jörð skapast úr tamas-eðli hinna fimm 
tanmatras með tilstyrk rajas. Það er sagt að 
gerist á þann hátt að úr tanmatras myndist 
efnisatóm, sem síðan tengjast saman í marg- 
breytileg efnasambönd og mynda hina ytri ver- 
öld, hinn efnislega alheim. — Þessi efnisheim- 
ur ér þó ekki ný tilvera, þvi að allir eiginleikar 
hans eru um eilífð til í prakriti. 

Þegar kvöldar að, hverfur öll þessi sköpun, 
hinir tuttugu og-þrír þættir tilverunnar, í öf- 
ugri röð aftur til prakriti — og heimsnótt hefst 
að nýju. 

40 


C:< 



PÚTÚsa. — öll hin mikla leiksýning veraldar- 
innar er sögð sett á svið vegna púrúsa, sem er 
raunar hin eina vitund, þar sem prakriti er án 
vitúhdar, sé það ekki upplýst af púrúsa. Púr- 
úsa er hin fyrsta orsök veraldarinnar, vegna 
þess að það er hún se'm á morgni heimsdags- 
ins raskar jafnvægi hinna þriggja gúna, en það 
verður aftur til að hrinda af stað framvind- 
unni. Prakriti er blind en púrúsa verður for- 
sjón þess. 

Sálimar (púrúsa) eru' óendanlega margar. 
Þær köma ekki frá neinni alheimssál, því að 
þær eru að eilífu sjálfstæðar og aðgreindar hver 
frá annarri. Frelsi þeirra er ekki að sameinast 
slíkri heimssál, heldur hitt að losna úr viðjum 
prakriti. Ef sálimar (púrúsa) væru ekki sjálf- 
stæðar gæti ein. ekki frelsazt án þess að allar 
hinar frelsuðust líka, en að dómi Samkhya- 
heimspekinnar ér reyndin önnur. Sagt er að 
það sé sál í öllu sem lifir. Þessar sálir eru eins 
en virðast mismunandi vegna hinna mismun- 
ándi gérva sem þær íklæðast. 

Hvert er þá eðli púrúsa? — Hún er ekki lík- 
aminn eða afleiðing efnisins (þrakriti). Hún er, 
ekki skilningarvitin, þar sem þau eru aðeins 
tæki vitúndarinnar. Hún er ekki hugurinn 

41 



(manas) eða innsæishugxninn því að þeir eru 
háðir skilningarvitum og eru í sjálfu sér án 
vitundar. Púrúsa er hreinn andi, óháður tíma, 
rúmi og breytingum. Púrúsa er þekkjandinn, 
allt hið þekkta er prakriti. Meðan sálimar 
(púrúsa) eru í viðjum efnisins og bundnar ör- 
lögum hinna þriggja heima smíðar prakriti 
þ.eim gervi frá hinu lægsta til hins hæsta og 
birtist þeim í margbreytilegum myndum. En 
frelsuðum sálinn birtist prakriti í sinni upp- 
runalegu mynd. Púrúsa hefur þó aldrei beint 
samband. við efnisveruleikann, hamingju og 
þjáningar. Allt þetta birtist púrúsa gegnum 
búddhi. Þessi reynsla snertir púrúsa aldrei 
beint en endurspeglast eins og litir speglast í 
kristalli. Þeir heyra honum ekki til í raun og 
veru. Púrúsa er óiimbreytanleg, og í eðli sinu 
óháð prakriti og hinum þremur gúnum. 

. Kenningar Samkhya-heimspekinnar um eðli 
púrúsa og samband hennar og prakriti er leynd- 
ardómur, sem erfitt er að skilja, og þessar kenn- 
ingar hafa sætt gagnrýni margra indverskra 
heimspekinga:.Hvers vegna ættu hinar frjálsu 
og fullkomnu sálir að lenda í viðjum fáfræðinn-. 
ar og hinnar blindu náttúru, prakriti, fyrst til“ 
gangur lífsins er að losna úr þessum böndum? 

42 


C:<y- 



Samkhya-heimspekin er þögui um þennan 
leyndardóm. 

Vedanta-heimspekin gagnrýnir tvíhyggju 
Samkhya og telur óhjákvæmilegt að bæði prak- 
riti og púrúsa eigi sér sameiginlegan grundvöll, 
— að öll tilveran sé af einni rót. 

Yoga heimspekin 

Um yoga heimspeki Patanjalis hefur áður 
verið rætt (bók V). — Yoga er viðurkennt af 
öllmn indverskum heimspekikerfum, jafnt þeim 
sem styðja búddisma og jainisma og hinum, 
sem kenna sig við brahmatrú og hindúisma. 
Það er sagt jafngamalt brahma (guði). — í 
Rig-Veda er talað um hugleiðslu, sem beint var 
að loganum helga. í Atharva-Veda er kennt, 
hvemig öðlast megi yfirnáttúrlegt vald með 
meinlætalifnaði. Upanishadar kenna mönnum,. 
eins og Yoga-Sútra Patanjalis, að leita uþp- 
sprettu þekkingarinnar hið innra með sér með 
aðferðum hugleiðslunhar. Gautama Búdda iðk- 
aði öll stig yoga og náði hinu æðsta samadhi. 
Og yoga heimspekin rann saman við kenning- 
ar búddismans og jainismans um leiðina til 
æðra lífs. 

43 


C: 



í Yoga-Sútru Patanjalis er ausið af öllum 
þessum lindum, og auk þess af þekkingu hinna 
mörgu munnlegu yogaskóla, sem aldrei skráðu 
frseði sín. Hún sameiiiar þessi fræði öll í eitt 
kerfi og telst því fyrsta bók yoga heimspekinn- 
ar. 

Præðimenn eru ekki á eitt sáttir um aldur 
þessarar bókar. Prófessor Jakobí telur yoga- 
kerfið fullskapað um 300 f.K. — Prófessor 
Woods telur Yoga-Sútrú ekki eldri en frá 4. öld 
e.K. og byggir þá skoðtrn sína á því, að heim- 
spekingurinn Nagarjúna (frá 4. öld e.K.) nefn- 
ir ekki yogakerfið í riti sínu Karika. Þetta eru 
þó naumast einhlít rök, þar sem Nagarjúna 
nefnir yogakerfið í öðru rita sinna (Upayak- 
ausalya-Sútru), sem eitt hinna átta héimspeki- 
kerfa. 

Aðrir fræðimenn telja Yoga-Sútru Patanjalis 
frá 2. öld f.K. og byggja það á umsögn Bhoja í 
riti hans Rajamartanda. Samkvæmt henhi ætti 
höfundur Yoga-Sútru að vera inálfræðingurinn 
Patanjali, sá er skrifaði hið fræga rit Mahab- 
hásya um málfræði Panini. Um þetta verður þó 
ekkert fullyrt. 

: Yoga er byggð á grunni Sámkhya heimspek- 
innar. Þessir tveir skólar virðast í upphafi hafa 

44 


C: 




verið einn og báðir gengið .undir nafninu Samk- 
hya. — Yoga er nefnd Sesvará Samkhya til að- 
greiningar frá Nirisvara Samkhya, sem kennd 
er við Kapila. í þessum nafngiftum kemur frgim 
meginmunur þeirra. Yoga kennir að guð sé 
grundvöllur veraldarínnar . (Sesvara: fræðsla 
um guð), en Samkhya. Kapila hafnar hornun, 
sem grundvelli tilverunnar, (nír-ísvara: án 
guðs). 

Yoga-heimspekin viðurkennir ekki heldur, 
að hin þrjú „innri skilningarvit“ Samkhya, þ. 
e. búddi (skilningur), ahamkara (sjálfsvitund) 
og manas (hugur), séu aðgreindir þættir vit- 
undarinnar. Þeir eru í Yoga-Sútru einu nafni 
nefndir chitta; — hugurinn í sinni víðtækustu 
merkingu. 

Kenning Samkhya um þróun prakríti er tek- 
in upp í yoga heimspekina með smávægileguin 
breytingum. Hins vegar lítur yoga heimspek- 
in ekki á prakriti sem binn eina gnmdvöll til- 
verunnar, eins og Samkhya gerir. Yoga kennir 
að þessi grundvöllur sé bæði guð og prakriti. 
Prakriti er hin blinda náttúra, en guð er aflið 
sem samræmir þróun prakriti tilgangi andans. 
Tilgangvir .sálarinnar. er bæði í yoga- og Samk- 
hýarheimspekinni að losna úr viðjunx prakriti. 


45 



En yoga kennir, að hin frjálsa sál sjái guð og 
fyllist anda hans. Þetta er eðli samádhi. 

Samkvæmt yoga heimspekinni er éinstakl- 
ingurinn ekki jafn háður prakriti óg Samkhya 
kehnir, og getur með hjálp Isvara (guðs) losn- 
að undan valdi þess. 

Þá leggur yoga meiri áherzlu á starfið en 
Samkhya gerir. Hið síðamefnda er fyrst og 
fremst heimspekikenningar, yoga er hins vegar 
aðferð til að breytá þessari heimspeki í starf, 
og kenna mönnum hveraig hægt er með réttu 
Kferni, trú og hugleiðslu að skynja hið yfirskil- 
vitlega, og láta það þannig breytast í raunveru- 
lega tilveru. 

Mimamsa heimspekin 
Með Gautama Búdda hófst fyrir 2500 árum 
fyrsta byltingin gegn andlegum yfirráðum 
brahmanna og helgivaldi prestanna. Fómfær- 
ingar voru forboðnar en í þeirra stað boðuð 
kenning um friðhelgi lífsins. Veraldleg afkoma 
brahmaprestanna versnaði stórum, og áhrif 
þeirra og völd minnkuðu að sama skapi. í stáð 
trúarinnar á forréttindi brahmána kom kenn- 
ingin um, að állir menn væru jafnir, nema af 
sínum eigin verkum. Enginn taldist lengur helg- 

46 



ur maður vegna ættar sinnar, og strangar kröf- 
ur um siðferði og andlegar iðkanir voru gerð- 
ar til þeirra sem töldust verðir hins gula klæð- 
is. 

Búddatrúin fór sigurför um allt Indland 
fyrstu aldimar, ,en hin forna yfirráða- og for- 
réttindastétt fór er stundir liðu að éndurskipu- 
leggja frseði sín og smíða sér ný vopn í baráttu 
fyrir endurreisn brahmatrúarinnar. 

Eitt öflugasta vopnið í þessari sókn var heim- 
spekiskólinn Púrva Mimamsa („hin fyrri rann- 
sókn“). Hlutverk hans var að safna saman 
dreifðum fyrírmælum og útskýringum á göml- 
um helgisiðum og fómarathöfnum, sem ým- 
ist var að finna i munnmælum sem geymzt 
höfðu í minni manna eða í bramönum (ein- 
um hluta Vedabóka). Þetta efni var endurskáp- 
að í nýtt kerfi og við það bætt heimspekikenn- 
ingum og útskýringum, sem nota mátti ýmist 
til réttlætingar helgivaldi prestanna eða til að 
mæta árásum annarra heimspekiskóla. Brahma 
trúin sigraði og áhrif Mimamsa urðu meiri en 
nokkurs annars indversks heimspekikerfis. — 
Um aldaraðir og fram yfir miðja 20. öld hefur 
f orskrif t Mimamsa mótað ekki aðeins- helgi- og 
trúarathafnir hindúa heldur einnig lög þeirra 

47 





og breytni, og staðið þeim fyrir andleguin og 
veraldlegum framförum, eins og öll andleg yfir- 
drottnunh efur fyrr og síðar gert. 

Mimamsa boðaði í fyrstu trú á marga guði. 
En vegna gagnrýni annarra heimspekikerfa var 
guðstrú síðar smeygt inn í kerfið, þótt hún sé 
í eðli sínu andstæð hinni upphaflegu kenningu. 

Þótt tilgangur Mimamsa sé augljóslega a£ 
veraldlegum toga spunnin, fer samt ekki 
hjá því, að ýmsir heimspekingar skólans hafa 
stjómazt af andlegri sjónarmiðum og verið ein- 
lægir þátttakendur hinnar miklu látar manns- 
ins að skilningi á veröldinni og sjálfum sér. 

Það sem gefur Mimamsa sjálfstætt heim- 
spekilegt gildi, er kenning hennar um dharma 
eða apurva, sem er uppistaðan í karma heim- 
spekinni. 

Upphafsmaður Purva Mimamsa er talinn 
Jaimini, höfundur Mimamsa-Sútru, fyrstu bók- 
ar þessa heimspeki skóla. Aldur bókarinnar er 
óviss, en hún getur ekki verið eldri en í hæsta 
lagi frá 4 öld f.Kr. þar sem hún er sannanlega 
yngri en Nyaya-Sútra og Yoga-Sútra Patanjal- 
is. Líklegt er að hún sé töluvert yngri en frá 4. 
öld. — Mimamsa-Sútra er í tólf köflum, en að- 
eins hinn fyrsti f jallar um heimspekileg vanda- 

48 


C:p, 



mál. Hinir ellefu f jalla einkum um réttar fóm- 
arathafnir og tilgang þeirra. 

Heimspekingurinn Sabara, sem uppi var á 
1. öld f.K. skrifaði skýringarrit við sútru Jaim- 
inis, er hann nefnir Bhasya (,,umsögn“). Þessi 
bók Sabara er talin merkasta heimildarritið \im 
heimspeki Mimamsa skólans. 

Þriðji þekktasti heimspekingur þessa skóla 
er Kúmarila, uppi á 7. öld e.K.—Kúmarila er 
talinn gáfaðasti baráttumaður Mimamsa heim- 
spekinnar. Hann á svör við öllum efasemdum 
um að hver einasta setning Vedabóka sé óskeik- 
ull og eilífur sannleikur. Kúmarila er sagður 
hafa verið brahmani frá Behar og snúizt frá 
búddatrú til brahmatrúar. Sagan segir, að hann 
hafi að lokum viljað brenna sig lifandi fyrir 
„hinar tvær syndir sínar“, -— að tortíma fræð- 
ara sínum, sem var búddatrúar, og afneita til- 
veru guðs í ákefð sinni við að sanna óskeikul- 
leika Védabóka, og að helgiathafnir Vedanna 
væru eina örugga leiðin til sáluhjálpar. 

Mimamsa tileinkar sér að miklu leyti rök- 
fræði Nyaya og Vaisesika heimspekinnar, og 
gerir ekki heldur neina tilraun til að útskýra 
sambandið milli anda og hlutveruleika. En þeg- 
ar um dharma er að ræða hafnar Jaimini öll- 

49 


C:< 



um hinum sex þekkingarleiðum annarra ind- 
verskra heimspekikerfa, öðrum 'en opinberun- 
um ritninganna. Dharma (skyldan), tilgang- 
ur hennar og afleiðingar, verður ekki þekkt 
með skynjun. Það verður heldur ekki sannað 
með samanburði, aðleiðslu- eða afleiðsluálykt- 
unum aðs á sem fórnar t. d. hundráð hrossum 
verði sáluhólpinn. Hér verða menn því ein- 
göngu að treysta hinu opinberaða orði ritning- 
anna, (sabda). Spámenn Mimamsa leggja 
áherzlu á, að Vedabækur séu ekki aðeins 
óskeikular heldur einnig eilífar: Efni þeirra 
geymist í pralya, og þær endurfæðast í hugum 
nýrra spámanna í hvert sinn, sem véröldin er 
sköpuð að nýju. 

Til að auðvelda rannsóknina á Vedabókum, 
er setningum þeirra skipt x fimm flokka í Mim- 
amsa-Sútru Jaiminis: Vidhi (skipanir eða boð- 
orð), mantras (helgiljóð), namadheya (nöfn), 
nisheda (bönn) og arthavada (útskýringar). 

Mimamsa heimspekin hafnar allri hughyggju 
og efast ekki um tálvei*u hlutveruleikans, sem 
er óháður skynjuii og hugarstarfsemi. Ef hin 
ytri veröld, segir Kúmarila, væri fóstur skyn- 
færanna og ekkert væri til nema hugmyndir 
og hugir, mxmdu allir dómar okkar, sem byggj- 


50 



ast. á þeirri tru, að hin ýtri reynsla okkar sé 
raunveruleg, vera markleysa, og þar með öll 
þekking á veröldinni. Þessi skoðun Kúmarila 
er óhagganleg: — „Ef hinir miklu sjáendur, 
sem þekkja innsta eðli veraldarinnar, komast 
að einhverri annarri niðurstöðu, óska ég ekki 
lengur eftir samfylgd þeirra“. Kumarila flokk- 
ar allt hið hugsanlega í tvo flokka; það sem er 
(bhava) og það sem er ekki (abava). í fyrri 
flokknum eru verundir (dravya), eiginleikar 
(guna), hreyfing (karma) og hið almenna 
(samanya). Verundir Kumarila eru ellefu. Við 
hinar níu sem taldar eru upp í Vaisesika kerfinu 
bætir.hann við myrkri og hljóði. Hins vegar 
fellir hann niður tvö padhartha Vaisesika kerf- 
isins: hið einstaka (visesa) og iveru (samava- 
ya). 

Abhava (það sem er ekki) skiptir Kúmarila 
í f jóra flokka: 1) Hið ókomna 2) Hið horfna 
3) Það sem aldrei er til 4) Það sem stundum 
er til. 

Höfuðtilgangur Mimamsa er að rannsaka 
dharma, rétta framkvæmd hennar og afleið- 
ingar. Fræðin um réttar helgiathafnir leiddu 
af sér kenninguna um skyldu mannsins, sem 
leiðir til fullkomnunar. 

51 





Mimámsa kennir að menn öðlist hamingju 
með því að framkvæma réttar fómarathafnir og 
helgisiði. Með þeim sái menn frækomum, sem 
bera ávöxt í þessu lífi, eftir dauðann eða á 
næstu æviskeiðum. Hið ósýnilega afl, sem læt- 
ur menn Uppskera verk sín í líki hamingju eða 
erfiðleika, nefnir Mimamsa apúrva. Apúrva 
myndast hvenær sem dharma er framkvæmd. 
ÖIl verk, sem leiða til hamingju eru dharma, 
allt sem leiðir til þjáninga er adharm a. Þannig 
er starfið kjami mannlegrar tilveru. Án þess 
er þekkíngin hjóm og gleðin hégómi, því að án 
hins jákvæða stárfs nær maðurinn hvorki til- 
gangi sínum né nýtur varanlegrar hamingju. 
— Nám, hugleiðsla og andlegar iðkanir háfa 
takmarkað gildi sé þeim ekki breytt í starf. 
Boðorð skyldunnar er hæði að finna í Veda- 
bókum og í sál mannsins. Þetta tvennt er í 
fullu samræmi hvað við annað að sögn Mim- 
amsa: — Vedabækur eru samvizka kynstofns- 
ins, og vilji einstaklingsins og vísdómur kyn- 
stofnsins er eitt. 

Allt starf hefur tvenns konar verkanir, — út 
á við og inn á við. Verkanimar út á við birtast 
strax í umhverfinu. Hinar eru duldar í vitund 
mannsins og skapa honum forlög. 

52 





Dharma er aflið sem knýr manninn til að 
öðlast alla þá reynslu sem honum er nauðsyn- 
leg til að ná tilgangi sínum. Hún er aflið sem 
ræður endurfæðingum hans til umhverfis og 
áðstæðna, sem vænlegastar eru þroska hans, 
aðstæðna þar sem dulinn vaxtarmáttur sem 
ekki hefur áður getað notið sín brýzt fram í 
ytri athöfnum. Hún er aflið, sem sér um að 
maðurinn gisti alla staði, háa og lága, hreina 
og óhreina, nriy. hann hefur öðlazt alla mann- 
lega reynslu. 

Gott karma er sagt að sé orsök fróðleiks- 
löngunar, og þekkingin hjálpar manninum til 
að eignast hlutdeild í andlegri tilveru. 

Það leiðir af sjálfu sér að kenningin um 
dharma, byggist á vissunni um ódauðleika sál- 
arinnar. Ef svo væri ekki, væri dharma kenn- 
ingin markleysa. — Púrúsa, er sögð hin eilífa 
sál mannsins, sem háð er dharma og adharma, 
unz tilgangi mannlífsins er náð. — I Bhasya, 
riti Sabara, er sálin sögð logi vitundarinnar, 
sem notar líkama, skilningarvit og huga, sem 
hin ytri tæki sín. 

Hvorki Jaimini né Sab.ara ræða að vísu inn 
endanlega lausn sálarinnar. Þeirra markmið er 
sáluhjálp og hamingja annars heims, en ekki 

53 


C:c ? n : , <xi 



frelsi sálarinnar frá hinu lægra eðli mannsins 
og endurfæðingum til jarðarinnar. Það er heim- 
spekingurinn Prabahkara (frá 7. öld e.K.) læri- 
sveinn Kúmarila, sem kemst að þeirri niður- 
stöðu að. frelsun sálarinnar sé í því fólgin, að 
allir duldir eiginleikar beri ávöxt í starfi Líkt 
og fræ, sem verður tré, • þannig tæmist allur 
vaxtarmáttur m anneðlisins. Fyrst þegár öll- 
um karmaforða mannsins er eytt, og dharma 
jafnt og adharma missir aðdráttarafl sitt og 
hverfur, snýr maðurinn aftur frá jarðneskum 
veruleika til andlegrar tilveru. Kúmarila kenn- 
ir að frelsun sé það, að sálin ríki í sínu rétta og 
eilífa eðli. 

Það er erfitt að átta sig á guðfræði Mimamsa. 
Allar guðshugmyndir virðast þar aukaatriði. 
Sumar kenningar hennar eru í beztu samræmi 
við þá niðurstöðu, að enginn guð sé í raun og 
•veru til. Purva Mimamsa boðar að- vísu stund- 
um trú á hinn e ina guð, eða marga guði, sem 
allir skyldu dýrkaðir með fórnfæringum..Fram- 
an af a.m.k. eru þó sjálfar helgiathafnimar að- 
alatriðið, en ekki þeir guðir sem ákallaðir eru. 
Oft virðast spámenn Mimamsa líta á þessa guði 
sem táknmyndir, nauðsynlegar til að maðurinn 
geti framið dharma. Það afl sem helgiathöfnin 

54 


C:< 



vekur hið innra með þeim sem hana fram- 
kvæma er það sem.mestu máli skiptir, vegna 
þess að það er sú apúrva, sem skapar mannin- 
um hamingju. E>ví er alveg lieitað að launin 
komi frá guðinum sem fómað er til. 

Á sama hátt og apúrva er látin gegna hlut- 
verki guðanna, koma Vedabækur að verulegu 
leyti í stað hins eina guðs. Þessi „eini hæsti 
andi“, eins og Kúmarila nefnir Vedabækur, er 
guð skyldunnar (dharma). Hann birtir vilja 
sinn og boðorð með hinu lifandi orði Veda- 
bóka, Það væri misskilningur að skilja Kúmar- 
ila svo, að Vedabækur séu ritaðar af „hinum 
eina æðsta guði“. Vedabækur eru samkvæmt 
kenningu hans eilífar, og hafa því aldrei .verið 
skapaðar. Þær eru sjálfar sagðar eilífur guð- 
dómur í mynd orðsins. 

Jaimini, Sabara og Kúmarila eru tómlátir um 
tilveru hins eina guðdóms sem Vedanta segir 
að sé grundvöllur tilverunnar. Vedabækur, 
dharma og apúrva eru taldar nægja til að skýra 
framvindu tilverunnar, sem lýtur að eilífu lög- 
máli sáningar og uppskeru, sem sér um sig 
sjálf, án þess að henni sé stjómað af einhverj- 
um allsherjaranda. Slíkur andi segir Kúmarila 
gæti ekki fylgzt með og stjómað apúrva, eða 


55 



forlögum hvers einstaklings. Til þess eru þeir 
of margir og örlagaþræðir þeirra of flóknir. Af 
sömu ástæðum er heldur ekki hægt að segja, 
að atómin hreyfist að vilja guðs. Og auk þess, 
segir Kúmarila, hefði fullkominn guð enga 
ástæðu til að skapá þessa ófullkomnu veröldl 

Kenningunni um að veröldin sé sköpuð og 
henni eytfc aftur á 4.320.000.000 ára fresti er 
einnig hafnað. Að vísu er allt í tilverunni háð 
sköpun og eyðingu, en hún sjálf er eilíf og hefst 
hvorki með neinum „brahmadégi“ né eyðist í 
upphafi „brahmanætur“. 

Vegna árása annarra heimspekikerfa á guð- 
fræði Mimamsa, hurfu heimspekingar hennar, 
eins og heimspekingar Vaisesika, snemma frá 
fyrri sjónarmiðum og aðhylltust guðstrú. — 
Apúrva, dharma og Vedabækur reyndust eng- 
an veginn nægilegar til að skýra hin margvís- 
legu undur veraldarinnar, fegurð hennar og 
samræmi. 

Siðfræði Mimamsa heimspekinnar byggist öll 
á dharma: — framkvæmd þeirrar skyldu, sem 
leiðir til sáluhjálpar. Ef þessari skyldu er ekki 
hlýtt, fer maðurinn ekki aðeins á mis við ham- 
ingjuna, heldur bíða hans mótlæti og þjáning- 
ar. 


56 



Púrva Mimamsa er ekki heilsteypt heim- 
spekikerfi, til þess eru takmarkanir þess of 
margar og augljósar. — Vedanta gagnrýnir 
Mimamsa fyrir að gera fómarathafnir og helgi- 
siði að kjamanum í skyldu mannsins við líf- 
ið og sjálfan sig. Brahmönunum sem það mót- 
uðu gleymdist að fórna sérhyggju sinni og sér- 
réttindum, sem þó hefði verið göfugra dharma, 
en að fórna uxum, geitum og kommeti. Hin 
auðmjúka trúarhollusta (bhakti, sradda) sem 
kennd er af spámönnum Upanishada hverfur 
í skugga innantómra helgisiða. SJíkar ytri at- 
hafnir eru ekki sama og trúarhollusta. Mim- 
amsa lofar fylgjendum sínum sáluhjálp fyrir 
að taka þátt í helgiathöfnum, líkt og aflátssölu- 
bréf voru eitt sinn seld sem aðgöngumiði að 
himnaríki kristinna mánna. Sú hætta fylgir 
slíkum loforðum, að menn treysti á svikin and- 
leg verðmæti og leitá því ekki hins sanna. 

Þetta hefur einnig mörgum fylgjendum Mim- 
amsa orðið ljóst á síðustu tímum og taka nú 
undir þá kenningu Vedanta, að hið rétta dhar- 
ma sé að maðurinn fórni hinum hæsta anda 
öllum verkum sínum í baráttu fyrir betri heimi 
og fegurra mannlífi. 


C:c» 


57 



Vedanta. heimspekin 

Sú heimspekistefna indversk, sem þekktust 
er á okkar dögum gengur undir nafninú Ved- 
anta. Iikt og sagt er um Upanishada, er Ved- 
anta kölluð lokaniðurstaða þeirrar heirríspeki, 
sem hefst með Vedabókum. Sjálft orðið er 
sett saman úr Veda (Vedabækur) og anta, sem 
merkir endir. Þessar heimspekibókmenntir 
hafa einnig verið nefndar uttara (síðasta) mim- 
ámsa (rannsókn), og vísar það til hins sama og 
orðið Vedanta. Þó ei*u aðrir, sem telja, að með 
uttara mimansa .sé átt við síðari hluta Veda- 
bóka, sem f jalla um heimspeki í andstöðu við 
purva mimansa, sem merkir þá rannsókn fyrri 
hluta vedabóka, er fjalla einkum um trúarsiðL 

Höfundur þessarar heimspeki er sagður Bád- 
arayana. Stefna þessi er talin eldri búddisma 
eða frá 7. öld fyrir Krits burð. — Vedanta-Sutra 
eða Brahma-Sútra er elzt þessara bólsmennta. 
Annar höfundur þessarar stefnu er Shri San- 
karacharya,. sem skrifaði fræga bók um Ved- 
anta-Sútru og er af mörgum Indver jum talinn 
í flokki hinna mestu heimspekinga, sem uppi 
hafa verið. 

58 


C:< 



Vedanta Sutra er saman sett af 555 sútrum, 
flestum stuttum, stundum aðeins tveim eða 
þrem orðum. Margar setningar eru þar dular 
og tvíræðar, og má þýða þær á marga vegu. 
Heimspekingar eins . og Samkara, Ramanuja, 
Kesava, Madhva og Vallabha notuðu því texta 
hennar. til stuðnings sínum eigin sjónarmiðum 
og hugmyndum og skapast þannig brátt miklar 
bókmenntir í sambandi við þessa bók. Hafa þær 
sífellt farið vaxandi og náð hámarki á okkar 
tímum með ritstörfum Vedantista um allan 
heim. 

Viðfangsefni þessarar heimspeki eru tengsli 
mannsins, veraldarinnar og guðdómsins. Þó að 
forvígismenn þessarar heimspeki á síðari tím- 
um telji hana merkasta allrar indverskrar heim- 
speki, víkja þeir hvergi frá hinni fornu kenn- 
ingu. Viðfangsefni Vedanta er að safna saman 
allri indverskri heimspeki frá elztu tímum. 
Hver höfundur skipar þar sinn sess og engum 
er vísað frá borði. Hver hugsun þeirra er virt. 
Hver kenning rannsökuð. Engu er fleygt. öllu 
er safnað líkt og gimsteinum. Ljósmagn þess- 
ara gimsteina í menningararíi aldanna er að 
vísu mismunandi eftir fágun þeirra eða eðli, 
en í þeim öllum er neisti eldsins og. ljóssins. 

59 



Vedanta-heimspekin lítur þaimig á alla spá- 
menn og fræðara sem fulltrúa hins sanna lífs- 
skilnings. Veruleikinn er einn. Sannir spámenn, 
sem skynja hann, hafa því raunar allir sama 
boðskap að flytja. Þar sem um skoðanamun 
virðist vera að ræða, er ekki álitið, að einn hafi 
algjörlega á réttu að standa og annar hafi full- 
komlega rangt fyrir sér. Skoðanamunur þess- 
ara spámanna er skýrður með mismunandi 
þroskastigi þeirra og hvaða tegund hugleiðslu 
þeir hafa náð. Auk þessa er þekking, sem þeir 
hafa aflað sér með innsæi sínú, sett fram á 
breytilegan hátt af ólíkum einstaklingum líkt 
og tveir menn lýsa sama landslagi mismunandi 
vel. Umhverfi hefur einnig sihrif á þessa fram- 
setningu og síðast, en ekki sízt, ný túlkun við 
hæfi nýrra tíma. 

Vedanta-heimspekin kennir, að með því að 
leita gegnum þennan sjóð stórra og göfugra 
hugsjóna geti menn öðlazt þekkingu jafnvel 
á einni mannsævi, sem leiðir til skilnings, skiln- 
ings, sem gerir þá frjálsa. Lokatakmarkið er 
sjálfsþekking og frelsi sálarinnar. 

Eins og kunnáttumaður, sem virðir fyrir sér 
gimstein ófágáðan og með daufu skini, neitar 
því ekki, að steinninn sé sannur, eru hinir 


60 



minni spámenn í heimi andans, sem sjá aðeins 
takmarkað svið veruleikans, sagðir sannir, og 
niðurstöður þeirra eru engan veginn vanmetn- 
ar. Þegar kunnáttumaðurinn hefur slípað gim- 
stein sinn, er gimsteinninn hinn sami í eðli 
sínu en ljósmagn hans meira. —r Niðurstöður 
indversks heimspekings, s em ekki hefur náð 
hinum œðri stigum innsæisins, eru ekki sagð- 
ar rangar. En þær eru ekki heldur sagðar end- 
anlegar niðurstöður. Þær eru spor í áttina, en 
ekki hið síðasta orð. 

Vedanta-heimspekin leitar að lokemiðurstöð- 
um hinnar miklu leitar að hinu síðasta orði í 
bók lífsskilningsins. — Og hið síðasta orð er 
að þeirrá áliti brahman. — Og brahman var 
nefndur ÞAÐ. Brahman eða ÞAÐ er allt, sem 
er,a llt sem verður og allt sem var. Þeir nefndu 
ÞAÐ hið eina, hinn innri veruleika tilvenmn- 
ar sem flýtur um farveg villunnar, hið eilífa 
án upphafs og endis. Utan þess var ekkert. 

Þennan óræða guðdóm, segja Vedantistar, 
er að sjálfsögðu ekki hægt að þekkja með rök- 
fræði, stærðfræði eða skynsemi. Skynsemin 
nær ekki til guðs fremur en hendi manns nær 
til stjamanna. Hún getm* aldrei útrýmt efa. 
Þegar um hið yfirskilvitlega er að ræða og hin 

61 






dýpri rök lífs okkar, er skýnsemin haldlaus. 
Innsæið eitt og bein innri reynsla getur veitt 
okkur fulla vissu. Þeim, sem hafa enga slíka 
innri reynslu, reynir Vedanta-heimspekin að 
gefa rökfræðilega skýringu, þó að hún, eins og 
áður er sagt, geti aldrei veitt mönnum fulla 
vissu. — Þeir benda á, að bak við öll störf 
manna standi vitsmunir. Hús verður ekki til 
af sjálfu sér. Þaðþ arf að byggja það. Hin vinn- 
andi hönd yirðist reisa þetta hús og gera það 
þannig úr garði, að það fullnægi ákveðnum 
þörfum manna. En hin vinnandi hönd er í sjálfu 
sér aðeins blint afl, sem aldrei gæti reist hús. 
Þess végúa er það ekki höndin ein, sem verkið 
vinnur, heldur þeir vitsmunir, sem afli henn- 
ar stjóma. — Aðeins vegna þessara vitsmuna 
að baki hins annars blinda afls handarinnar 
getur hús orðið til — hús í samræmi við ákveðn- 
ar þarfir. Það er ekki hægt að aka bifreið 
árekstralaust um f jölfarið stræti án þess að 
vitsmunir standi að baki handarinnar, sem um 
stýrið heldur. En ef nú einfaldir hlutir eins og 
að byggja hús eða aka bifreið um götu geta 
ekki gerzt án þess að vitsmunir standi áð baki 
þeim, er þá ekki næsta barnalegt, spyr ja. Ved- 
antistar, að halda, að hægt sé að byggja óend- 


C: 




62 



anlega margbrotnari hluti eins og himintungl, 
mannslíkama eða blóm án allra vitsmuna eða 
anda? Vissulega hljóta vitsmunir óendanlega 
hærri mannlegu viti að standa að baki hins 
fullkomna og dularfulla samræmis allra hluta. 
— Þorir nokkur, sem heldur sig þurfa vitsmuni 
til að skrifa litla bók, að fésta á pappír, að eng- 
ir vitsmunir þurfi að standa að baki hins full- 
komna samræmis náttúrulögmálanna og ver- 
aldarinnar í heild? Vedanta-heimspekin kenn- 
ir, að allri tilverunni sé viðhaldið og stjórnað 
af vitsmunum, sem menn vegna smæðar sinn- 
ar að vísu þelckja ekki en séu þó jafnvel kjami 
þeirra sjálfra. Þessa vitsmuiii kalla trúarbrögð- 
in guð en Vedanta-heimspekin kallar þá að- 
eins ÞAÐ. 

Að skynja þennan guðdóm í sjálfum séí er 
takmark Vedanta. Þetta kalla þeir hina sönnu 
þekkingu. —■ En andinn, sem geymir hin æðstu 
sannindi er falinn i lokuðum og innsigluðum 
umbúðum. VesturlÖnd tala um Iíkama og sál. 
Umbúðir sálarinnar er líkaminn. Vedanta- 
heimspékin talar um fimm slík gervi utan um 
atman, hinn innsta anda mannsins. 

En áður en þessi gervi eru rakin sundur er 
rétt að athugá kenningar Vedanta< um mann- 

63 


C: 



inn annars vegar og veröldina hins vegar. Þetfca 
er nauðsynlegt vegna þess að það sem hér er 
kallað hin fimm gervi atman, er ekki bundið 
við manninn einan heldur alla tilveruna í heild. 
Maðurmn er hliðstæða alheimsins. 

Atman, hinn innsti andi mannsins er hlið- 
stæða brahman, guðdómsins, og gervin fimm 
sem myndast um þennan kjarna í þróun manns- 
ins eru nákvæm hliðstæða heimsþróunarinnar. 

Tilveran eða hin ytri veröld er að vísu eilíf, 
en hún er einnig eilífum breytingum háð. Hún 
andar. Þessi andardráttur hennar birtist alls 
staðar sem fæðing, vöxtur, hnignun og dauði, 
sem vor, sumar, haust og vetur, sem morgunn, 
dagur, kvöld og nótt. Þennan sama andardrátt, 
segir Vedanta-heimspekin, er að finna í fæð- 
ingu, þróun, hnignun og dauða hinnar ytri ver- 
aldar. Þar skiptist á starf og hvíld, dagur og 
nótt. Útöndun hins eilífa, er nefndur dagur — 
heimsdagur. Innöndun hins eilífa er á sama 
hátt nefnd heimsnótt. — Þá hvílist tilveran. 
Um heimsnóttina hvílast sálirnar (purusur) 
í hinu eilífa, þvx þær eru hluti þess. Efnið og 
allir eiginleikar þess og form hvílast í prakriti. 
Þangað rekur öll heimsþrótmin rætur sínar. 
Um heimsnóttina er aðeins þetta tvennt — 



sem þó er talið eitt þar sem prakriti er aðeins 
feldur purusa. — Purusa og prakriti hvíla bæði 
í brahman. 

En þessi hvíld er ekki sama og dauði heldur 
líkt og svefn. Þegar maður sefur hættir hvorki 
starfsemi ííkama hans né vitundarinnar. Við 
þurfum þess vegna ekki að spyr ja í þessu Sam- 
bandi, hver sé hin fyrsta orsök heimsdagsins, 
hvað setji allt á hreyfingu. — Hin fyrsta orsök 
er ekki til. Tilveran byrjar aldrei að vera til. 
Hún er eilíf. Það getur ekkert valdið hreyfingu, 
nema hreyfingin sjálf. Hreyfingin á sér ekkert 
upphaf. Hún er eilíf. 

Líkt og líkamsstarfsemi og vitund sofandi 
manns vekur hann, þegar hann hefur hvilzt 
nægilega, eins vaknar tilveran „af sjálfu sér“ 
í upphafi hvers heimsdags. Kapila, höfundur 
Sankhya-heimspekinnar, sem Vedanta bygg- 
ist að verulegu leyti á, kennir, að veröldin 
rumski og vakni af dvala sínum eftir heims- 
nóttina á þann hátt, að sálimar dragast að. 
prakriti hinni vaknandi veröld líkt og segull 
dregst að stálL 

Þetta aðdráttarafl stálsins á segulinn og seg- 
ulsins á stálið er gagnkvæmt. Sálimar, purusur, 
dragast að hinni vaknandi veröld heillaðar af 

65 5 


cw.ttxt 



nývöktu lífi og töfrum. morgunsins og hinum 
volduga seið, sem magnar fram nýjar langanir 
og liýjar kenndir, lífsnautnina, sem blundaði 
í vitundinni, meðan tilveran svaf, en vekur 
bana á ný að. morgni. Sálunum var líkt við 
segul, veröldinni prakriti, var líkt við stál. Rétt- 
ara væri þó að tala xim óteljandi efnisagnir. 
Þegar sálimar hafa dregizt að veröldinni, draga 
Jjær til sín þá eiginleika veraldarinnar, sem eru 
í mestu samræmi við þær, eðli þeirra og þrár, 
líkt og segull dregur til sín svarf. 

Þessi samruni purusanna við prakriti; and- 
ans, sálnanna við veröldina er upphaf hins nýja 
heimsdags. Við þennan samruna myn.dast hin- 
ar tuttugu og fimm eðlisrætur hins míkla trés 
tilverunnar. Fræ þessa trés er prakriti. Ljós vor- 
sólarinnar, sem fær þetta fræ til að skjóta frjó- 
öngum, er purusa, andinn, sem líka er sjálf 
frumrót þess. 

Þannig leysir andinn hin blundandi öfl ver- 
aldarinnar úr læðingi. 

En prakriti hefur einnig áhrif á andann eða 
sálina, og hún dregur til sín eðli þess í samræmi 
við fortíð sína og karma-lögmálið. Þetta eðli 
prakriti er þrenns konar (guna), sattva-eðli 
eða ljóseðli, rajás-eðii eða barátta og ástríður 

66 


C:cyft;r »:< 



og tamas-eðli eða tregða og myrkur. Þetta 
þrerrns konar eðli verður því eðli alls lífs. Hvert 
þessara stiga verður ráðandi er undir þroska 
sálarinnar komið. Til prakriti rekur þannig öll 
framvinda heimsins rætur sínar. En þessi þró- 
un er ekki sköpun í sjálfu sér, heldur aðeins 
birting þess, sem alltaf var, en í byrjun hverrar 
heimsaldar er hulið í prakriti, áður en það birt- 
ist sem hin ytri tilvera. 

Hin fyrsta birting prakriti á þessum morgni 
heimsdagsins er vitið, buddhi. Á þessu stigi 
sínu er það alheimslegt. Sattva-eðlið, eðli ljóss- 
ins er þar ríkjandi. Það safnar allri reynslu og 
geymir allar minningar og ályktar og skipulegg- 
ur. Vegna starfsemiþess skapast sjálfsvitundin, 
ahamkara. Fyrsta hugsunin, fæðir af sér sjálfs- 
vitund: þetta er ég og þétta er mitt. Sálin skynj- 
ar á þessu stigi ekki lengur, að hún og allt ann- 
að er eitt. Hún byrjar að greina á milli sín ann- 
ars vegar og veraldarinnar og guðdómsins 
hins vegar. Aðgreiningarkenndin byrjar. 

Hið alheimslega ahamkara, sem er upphaf 
vitundarinnár um ég og miti,f æðir af sér bæði 
hina ytri veröld og skynfærin, sem hana skynja. 
— Hin ytri veröld er fimm höfuðskepnur. Skiln- 
ingarvitin eru líka fimm. Höfuðskepnumar, 



hin ytri verÖId og skilningarvitin eru því full- 
komnar hliðstæður, sem eiga sameiginlegan 
grundvöll. 

Ahamkara f æðir fyrst af sér hinar fimm M tan- 
mötrur“. Þær eru hinn alheimslegi grundvöll- 
ur skynfæranna fimm og höfuðskepnanna 
fimm. í sambandi við þær birtist manas (muni 
eða hugur). Hlutverk hans er að velja úr skynj- 
un skynfæranna og flytja síðan þetta úrval sitt 
til búddhi, skilningsins, sem síðan ályktar, 
skilpuleggur og dæmir. Þannig er manas nokk- 
urs konar dyravörður við hlið skynfæranna og 
boðberi milli þeirra og skilningsins. 

Hinar fimm tanmötrur eru hinn innri hug- 
ræni grundvöllur bæði skynfæranna fimm 
(sjón, heyrn, ilman, smekkur og tilfinning), 
sem er hin næsta birting eftir manas, sömu- 
leiðis starffæranna fimm, sem talin eru hend- 
ur, fætur, málfæri, meltingarfæri og kynfæri, 
og loks höfuðskepnanna fimm, sem taldar eru 
jörð, vatn, eldur, loft og ljósvaki. 

Þetta eru hinar tuttugu og fimm eðlisrætur 
tilverunnar að dómi Kapila og Vedanta. Þær 
eru ekki aðeins bundnar við manninn, heldur 
tilveruna í heild. 

Áður en við rekjum sundur hin „fimm gervi“ 


68 



Vedanta-heimspekinnar er rétt að reyna að 
gera sér grein fyrir kenningu hennar um eðlis- 
þætti mannsins. Hvað er maðurinn að áliti 
V edanta-heimspekinnar ? 

Á Vesturlöndum hefur þetta hugtak maSur 
til skammt tíma verið miklu einfaldara en á 
Indlandi. Margir Vesturlandabúar, einkum á 
fyrri öldum, litu svo á, að maðurinn væri fyrst 
og fremst líkami, en hefði einnig e. t. v. sál, sem 
Jifði eftir andlátið. Á okkar dögum eru þeir ekki 
ófáir, sem trúa því, að maðurinn sé ekkert 
nema Kkaminn og hugurinn aðeins til orðinn 
vegna ákveðinna eiginleika og starfsemi líffær- 
anna. Nútíma sálfræði hefur beint mönnum 
inn á nýjar brautir og Vesturlönd hafa uppgötv- 
að í manninum ný rannsóknarefni. Menn tóku 
að tala um þriðja eðlisþátt mannsins, sem 
nefndur var dulvitund. Vitund manns var líkt 
við ísjaka, þar sem einn tíimdi var ofansjávar, 
hitt hulið í sæ. Vedanta-heimspekin samþykk- 
ir þessar niðurstöður svo langt sem þær ná, en 
skoðar þær hins vegar tilraxm vísinda, sem eru 
gömul í austri, en hafa varla slitið barnsskóm 
sínum í vestri. 

Vestrænir sálfræðingar,segja Vedantistar, 
gera sér ekki grein fyrir, að hin vakandi vit- 


69 



und mannsins er ekki hinn efsti hluti hennar,. 
heldur öllu fremur miðja hennar. Það, sem 
vestrænir sálfræðingar kalla undirvitund, seg- 
ir Vedanta, að liggi bæði ofan qg neðan dag- 
vitxmdarinnar.. Þeir saka vestræna . sálfræði 
þannig um á þessu byrjunarstigi sínu að rugla 
saman vitund eðlishvatanna, „dýrssálinni“, 
hinni réttu undirvitund í bókstaflegri. merk- 
ingu þess orðs og hinni æðri vitund mannsins, 
sem er líka dulvituð, en þó ólík, og stendur 
hinni vakandi vitund mannsins ofar. — En Kt- 
um nú á það, sem Vedanta-heimspekin hefur 
að segja um eðlisþætti mannsins. 

I. Fyrsti eðlisþáttur mannsins er líkaminn, 
rupa. Hér verðum við þó að kalla hann efnis- 
líkamann til aðgreiningar frá öðrum líkömum 
mannsins. Hann er oft kallaður musteri andans, 
og honum er líkt við föt, sem maðurinn notar, 
meðan hann lifir í þessum heimi, en leggur frá 
sér í dauðanum. —En þó að líkaminn..sé aðeins 
yzta yfirborð mannsins og hverfi honum að 
fullu í dauðanum, leggja þessi fræði hina mestu 
áherzlu á líkams- og heilsurækt. Sagt er, að 
manninum sé ekki nóg að þjálfa vöðva sína 
eingöngu. Markmiðið er að gera líkamann full- 
komið tæki í sókn mannsandans fram á við til 

70 


Crty^fijcJT 



hærri veralda og mn leið sém bezt hljóðfæri 
fyrir fingúr •vitundarinnar til að leika á. 

1 þessum tilSanSi er brýnt fyrir mönnum, 
að ástunda hollar líkamsæfingar, hreinlæti og 
vanda mataræði sitt, svo að það veikli ekki 
líkamann innan frá. 

Kehnt er, að hver fruma líkamans sé lífvera, 
sem lifi sjálfstæðu lífi á vissan hátt og hafi 
„sál“ á ákveðnu þróunarstigi. 

Þessar „sálir“ samhæfast hver annarri og 
mynda þjóðfélög í líkamanum, sem stjórnað 
er og þau skipulögð a£ kama rupa, sem síðar 
verður getið. 

Hver þessara frumna eða sálna dregur til sín 
prönu, lífsorku, er birtist með manninum sem 
orka eða þróttur. 

Vedanta-heimspekin kennir mönnum, sem 
lið í líkamsrækt sinni, áð’ ná tökum á þessari 
orku og áuka prönu Ííkamahs. 

Þegar efnislíkaminn déyr, missir kama rupa, 
sem er ein af vitundum mannsins, tök sín á 
þessum þjóðfélögum sálnanna. Þau leysast upp 
og hver sál fer sína leið til að taka þátt í upp- 
byggingú nýs þjóðfélags í jurta- eða dýrarík- 
inu. 

Dauði og ný fæðihg fylgjast alls staðar að. 

71 


C:tyrk;f»xt 



n. Prana nefnist annar eðlisþáttur mannsins. 
Prana er orkan, sem efnið skapar. Sjálf skap- 
ast hún af andanum. Prana, lífsorkan, er í öllu, 
því samkvæmt Vedanta er allt líf. Praha manns 
er ekki líkaminn, ekki heldur andinn. Hvert 
atóm líkamans er þó hlaðið prönu eða orku. 
Öll þessi prana er undir stjórn mannsandans, 
að nokkru leyti undir stjóm hugans og að 
nokkru leyti undir stjóm hinna duldu vitunda 
mannsins. Þegar líkammn deyr og þjóðfélög- 
um „frumsálnanna" er sundrað, hverfa þær 
burtu hver með sinn ákveðna hluta af prönu 
líkamans og bera hana með sér til hinna nýju 
heimkynna í gróðurríkjum jarðarinnar eða lík- 
ömum manna eða dýra. 

Brýnt er fyrir mönnum að reyna að ná tök- 
um á hinum miklu orkustraumum í sjálfum 
sér og í tilverunni í kringum þá. Þeir, sem náð 
hafa tökum á þessum prönum, þessum orku- 
straumum, geta að sögn með góðum og heil- 
brigðum hugsunum byggt í kringum sig virki 
úr prönu, sem vemdar þá jafnvel í hinu sjúk- 
legasta andrúmslofti. 

Viljinn, ef hann er einbeittur, getur leitt 
þessa orkustrauma hvert sem er. Á þessu byggj- 
ast andlegar lækningar. Prana hins sjúka líf- 


72 



færis er leidd burt og heilbrigðri prönu úr and- 
rúmsloftinu er beint þangað í hennar stað. 

Þannig er prana skoðuð sem sérstakur eðl- 
isþáttur, lífsorka, sem er millistig milli líkama 
og sálar, anda og efnis, — þó að allt þetta eigi 
sameiginlega rót og sé eitt frá sjónarmiði hins 
algilda. 

m. Linga sharira, astrallíkaminn, er þriðji eðl- 
isþáttur mannsins samkvæmt Vedanta-heim- 
spekinni Hann er ósýnilegur venjulegu fólki, 
en oft séður af þeim, sem skyggnir eru. Hann 
lítur að öllu leyti út eins og efnisslíkaminn, er 
aðeins úr fíngerðara efni. Bæði efnislíkaminn 
og astrallíkaminn hvíla í sama rúmtaki líkt 
og vatn og vín, sem blandað er í sama glas eða 
ljósgeislar og hitageislar, sem fylla sama her- 
bergi. Astrallíkaminn hefur stundum verið 
nefnd fylgja, vofa eða tvífari í þjóðsögum, sem 
fjalla um dulræna reynslu manna. Algengast 
er, að menn telji sig verða vara við astrallík- 
ama fyrst eftir andlát eigenda hans, og er hann 
þá af alþýðu manna nefndur „draugur". En 
hægt er einnig að sögn að verða var við astral- 
líkama lifandi manns. Sagt er, að allir ferðist 
i astrallíkama sinum meira og minna án þess 
að muna eftir því. Dulhyggjumenn telja sig 


73 



geta „farið úr líkamanxim" að vild sinni og 
ferðazt þá einkum um 'astralheima. Á þaim 
hátt nota þeir astrallíkamann til að komast yf- 
ir mikilvasga þekkingu um eðli lífsins og „land- 
ið handan grafarinnar“. 

Astrallíkaminn er gerður fyrir astralheima 
og úr sama efni og þeir, á sama hátt og efnis- 
líkaminn er gerður fyrir jörðina og úr sama 
efni og hún. 

Þegar maður liggur á banasæng sinni, losnár 
astrallíkaminn úr sambandi við efnislikamann, 
unz aðeins er milli þeirra mjór gráleitur þráðúr. 
Sá þráður slitnar á dauðastundinni. Eftir and- 
látið lifir astra llik a minn um skeið í astralheim- 
um. En einnig hann er dauðlegur og hið ísbláa 
lík hans er sögð algeng sjón á hinum lægri astr- 
alplönum, þar sem hann hvérfur aftur til þeirr- 
ar náttúru, sem hann er runninn frá. — Hann 
eins óg efnislíkaminn er aðeins skip, sem sálin 
siglir á til blárra stranda hins fyrirheitna lands. 

IV.Kama rupa: dýrslíkaminn: eSlishvatir. Þessi 
f jórði eðlisþáttur mannsins er lægstur hinna 
þriggja vitunda mánnsins. Hann er sameigin- 
legur mönnum og dýrum. Hann er jafnvel tal- 
inn teygja sig niðiir til kristalla steinaríkisins 
og upp að borgarhliðum skynseminnar í ríki 

74 





majinsins. Hann geyinir reynslu aldanna frá 
fyrstu tímum þróunar sinnar. Hann er manii- 
inum ómissandi tæki í baráttu bans og þróim 
á jörðinni. Þessi eðlisþáttur kama rupa er bæði 
meðvitaður og dulvitaður. Sá hluti hans, sem 
stjómar hinum ósjálfráðu hreyfingum líkam- 
ans. eins og hreyfingum meltingarfæra, blóð- 
rásar, andardráttar og græðslu sára og mein- 
semda t. d., er dulvitaður. Hann er meðvitað- 
ur, þar sem hann birtist sem hvatir og kenndir 
manninum til sóknar og vamar. Þessum kennd- 
um kama rupa má ekki rugla sáman við hinar 
æðri tilfinningar, sem að ofan koma. Kenndir 
Kama rupa eru hinar lægri kenndir manna. 
Kama rupa 1 jær manninum reiði, þegar hann er 
í hættu staddur, en getur sigrazt á hættunni 
með afli sínu. Reiðin eykur styrk mannsins og 
auðveldar honum sigur í bardaganum. Kama 
rupa ljær manninum ótta, þegar hann getur 
ekki sigrazt á hættunni með afli síhu, en á þann 
einn kost að forða sér undan á flótta. Óttinn 
örvar blóðrásina til fótanna og gerir manninn 
léttari og frárri á fæti. Kama rupa lætur mann- 
inri skynja sársauka til þess að hann hlífi særð- 
um líkamshluta, sem þarf á hvíld að halda og 
þolir ekki viðkomu.. Kama rupa vektir hjá 




75 



manninTim hungur og þorsta, til þess að hann 
viðhaldi likamanum með hæfilega mikilli nær- 
ingu. Hann andar manninum svefn í brjóst, 
svo að líffærin geti hvílzt. Kama rupa magnar 
kynhvötina í blóði hans og gerir hana nægilega 
sterka til þess að hún beri rökfræði skynsem- 
innar ofurliði, því að köld og sérgóð skynsem- 
in án kynhvatar (kama) sérenga ástæðu tíl að 
flækja sig í neti hjúskaparlífs og taka á sig 
byrðar, sem uppeldi nýrra einstaklinga hefur 
í för með sér. 

Þessari vitund, sem talin er hin lægsta vit- 
und mannsins, skjátlast þó aldrei í leiðsögn 
sinni um myrkan frumskóg sérhyggjúnnar, þar 
sem hver einstaklingur hugsar aðeins um sig. 

Þegar mannkynið því tekur sín fyrstu reik- 
ulu skref upp á svið hinnar næstu vitundar, þá 
er hrópað óttablandið úr öllum áttum: Hverf- 
um aftur til náttúrunnar, hinnar öruggu fóstru 
okkar. — En áin rennur ekki upp í móti, og 
förin heldur áfram. 


Manas 

V. Þeir eðlisþættir, sem hér að framan hafa 
verið taldir, eru sameiginlegir mönnum og dýr- 


76 




um. Mannssálin er stig skynsemimiar og um 
leið stig sjálfsvitundarinnar. Dýrið, sem stjóm- 
ast nær eingöngu af kama rupa, veit. Maður- 
inn á stigi sjálfsvitundar og stigi skynseminnar 
veit, að hann veit. Hann getur skoðað vitund 
kama rupa með augum skynseminnar. Hann 
reynir jafnvel að spyrja um starfsemi hennar 
og komast fyrir rætur hennar, hann ályktar og 
hugsar á óhlutlægan hátt. Hann greinir hluti 
í sundur, kannar þá og raðar hlutum saman í 
orsakasamhengi. Mannssálin er. þannig milli 
tveggja vitunda, kama rupa, dýrssálarinnar, að 
neðan og hinnar æðri vitundar að ofan. Þessar 
vitundir líkjast hröfnum óðins, sem sitja jafn- 
an á öxlum hans og hvísla hvor x sitt eyra. Þetta 
telja Vedantistar höfuðorsök baráttunnar í 
mannssálinni milli hins gamla og hins nýja, 
milli fortxðarinnar og þess, sem koma skal, milli 
hinnar æðri og lægri náttúru. Trúarbrögðin 
mála jafnan annan hrafninn hvítan, en hínn 
svartan — eða svo að tekið sé enn dýpra. í ár- 
inni, þau kalla hinn svarta hrafn kama rupa 
freistarann, óvin sálarinnar, og rödd hinnflr 
æðri vitundar kalla þau samvizkuna í brjósti 
manna, rödd guðs, Sá, sem hlýðir nær ein- 
göngu á rödd hins svarta hrafns kama rupa, 

77 




notar aðeins skynsemina í þjónustu dýrseðlis 
síns og verður jafnvel þeim mun verri en dýrið 
sem hann er máttugri og kann fleiri ráð til áð 
fullnægja kenndum kama rupa. Á þann hátt 
er „syndin“ og þjáningin sköpuð. Syndin er 
sjálfsögð afleiðing ungrar óg vanþroskaðrar 
mannssálar. Þjáningin, fylgja yfirsjónanna, er 
eini lærimeistarinn, sem óþroskuð sál er fær 
um að nema lífsskilning sinn af. Þjáningin er 
því ekki refsing, heldur læknisaðgerð, sem 
græðir þær meinsemdir, sem röng breytni veld- 
ur á mannssálinni. 

Enn er manssálin komin skainmt á veg. Hjá 
sumum mönnum hefur hún enn varla yfirgefið 
kjöltu fóstru sinnar, kama rupa. Aðrir eru fam- 
ir að ganga og hafa jafnvel farið í fyrstu kynn- 
isferðir sínar út úr húsi hennar. Mannssálin 
byrjar þá að kanna hið nýja umhverfi, hina 
nýju veröld. Hún byrjar að treysta á sjálfa sig 
og láta skynsemina ráða í vissum athöfnum, 
þar sem leiðsagnar fóstrunnar naut áður. Þann- 
ig vex þessi vitund smám saman, kannar heim- 
inn óg leggur hann undir sig áð lokum. í dag 
stöndum við á stigi skynseminnar. Vísindin 
hafa öðlazt öryggi og stundum yfirrlæti ungl- 
ings, sem heppnast nýjar tilráunir í fyrsta sinn. 


" 


78 



Vísindin hafa gert skynsemina að guði sínum. 
Þau neita að viðurkenna nokkuð annað, vegna 
þess að skynsemin skyujar ekkert fyrir ofan 
sig á sama hátt og kama rupa skynjar ekki 
skynsemina. 

En Vedanta-heimspekin fullyrðir, að menn 
eigi meiri þroska fyrir höndum. Hún álítur, að 
á sínum tíma muni öld skynseminnar hverfa í 
aftureldingu hinnar æðri vitundar — jafnvel 
þó að milljónir ára kunni að líða áður en mann- 
kynið í heild komist upp á það stig. 


Hin œ'öri vitund 

VL Þessi vitund er að mestu dulvituð manns- 
sálinni, þó að leiftrum hennar bregði oft fyrir 
í hugum manna og hún veki þar hugboð um 
æðri tilveru. Hún er andinn, sem sagt er, að 
komi yfir spámennina, og hún er hinn guðlegi 
neisti allra lista. Til hennar rekja sannir dul- 
rænir hæfileikar rætur sínar. Hið fyrsta merki 
þess, að dögun þessarar vitundar sé í nánd, er 
andlegt. htmgur mannsins, þrá hans eftir betri 
heimi og meira ljósi. Þessi fyrsta skíma morg- 
unsins birtist í mannssálinni sem stórar og göf- 

79 





ugar hugsjónir — hún birtist sem innri trúar- 
leg reynsla, sem varpar trúarlærdómum fyrir 
borð. Hún vekur í mannssálinni hlýhug og auð- 
mýkt, góðvild, sem nær til alls. Þetta kemur 
ekki frá kama rupa, sál hvatanna. Það kem- 
ur ekki heldur frá skynsemi og sjálfsvitund 
mannssálarinnar. Jafnvel skuggi hinnar æðri 
vitundar býr yfir birtu og hl ýleika, sem ekki 
•er að finna hjá hinum tveim lægri vitundum. 
Kama rupa ann engu nema sér og sínu. Þar er 
allt bundið við einstaklinginn sjálfan. Manns- 
sálin hefur samúð með því, sem henni er skyld- 
ast eða þvi, sem hún skilur vegna líkrar reynslu. 
Samúð hinnar æðri vitundar nær til alls. Hún 
er sjálft andrúmsloft hennar. — Þeir, sem ná 
jpessu vitundarstigi, bindast því órjúfandi 
bræðraböndum og um árekstra milli einstakl- 
inga er þar ekki lengur að ræða. 

Hin æðri vitund er sögð óendanlega hærri 
stigi skynSeminnar. Hún er voldug eins og 
heimsvitundin og máttug eins og sá guð, sem 
hún tilheyrir. 

Sá, sem leggur eyru sín við rödd þessarar 
æðri vitvmdar sinnar, hversu lágvært, sem hvísl 
hennar kann þó að vera, — sá, sem beinir innri 
sjónum sínum að ljósi hennar, hversu dauf 




80 



sem glætan er, sem smeygir sér um glufurskyn- 
seminnar, — sú mannssál opnar smám saman 
blöð sín fyrir ljósinu að ofan, og þessar tvær 
vitundir byrja að renna saman í eina. . 

í þessum samruna verður hin æðri vitund 
ríkjandi, en hvorki skynsemin né einstaklings- 
vitund mannssálarinnar líður þó undir lok. Líkt 
og kama rupa á sínu mikilsverða hlutverki að 
gegna á stigi skynseminnar, eins á mannssálin 
mikilvægu hlutverki að gegna á stigi hinnar 
æðri vituiidar. Skynsemin og einstaklingsvit- 
undin verða tæki hinnar ný ju vitundar, — hin 
yztu blöð hennar eftir að blóm hinnar æðri 
vitundar er sprungið út í ihnan sinni og fegurð. 


Atman — Andinn 

Vn. Hinn efsti eðlisþáttur mannsins er kall- 
aður atman eða andinn. Gann er sál hinna 
þriggja sálna mannsins og birtist í allri starf- 
semi þeirra, en stendur þeim þó ofar. Hann er 
sólin í ríki ljóssins. Frá honum er allt komið. 
Á lægri stigum birtist hann sem prana, lífs- 
orka, orkan birtist síðan sem efni. Hann er 
lífsandi allrar tilveru. Allt annað í manninum 


81 


a 



er tæki hans. Hann er hið sanna sjálf. H inar 
þrjár vitundir manna, sem tald a r hafa verið, 
eru takmarkaðar, hann er ótakmarkanlegur. 
Frá honum kemur allt. Til hans hverfur allt. 
Hann er allt. Hann er kjami mannssálarinnar, 
en mannssálin þekkir hann aðeins sem óljósan 
hálfgleymdan draum. En það ríki, sem skyn- 
semin kallar staðreyndir, er honum draumur, 
þar sem mannssálin berst við vindmyllur og 
drauga,. handleikur skuSga og byggir skýja- 
borgir. Hann veit óg laetiir hinar þr jár vitundir 
halda, að þær viti. Fyrst þegar hinar þrjár vit- 
tmdir mannsins h a fa runnið saman við hann 
þannig, að ljós hans lýsi þar upp hvem kima, 
er takmark vedanta-heimspekinnar náð: að 
þekkja sjálfan sig. Þeirri sjálfsþekkingu fylgir 
algjör vísdómur, algjör máttur, algjör ham- 
ingja. 

Þetta eru hinir sjö eðlisþættir mannsins að 
sögn Vedanta-heimspekinnar. 

En hverfum nú aftur að hinvun fimm gervum 
atmans eða purusu, hins innsta kjama og síð- 
asta leyndardóms tilverunnar. 

Yzt þessara gerva utan um hinn innsta leynd- 
ardóm er anna-maya-kosha, efnisheimurinn.. 


82 




Hann samsvarar rupa mannsins, líkamanum. 

Vísindin kenndu til skamms tíma, að efnið 
œtti fastan grundvöll, atóm, Vedanta kennir, 
að enginn slíkur fastur grundvöllur sé fyrir 
hendi, þar sem hœgt er að breyta anda í orku 
og orku í efni. 

Vísindin kenna, að til séu næstum hundrað 
frumefni, sem efnisheiminn mynda. Vedanta 
segir, að til sé aðeins eitt frumefni. 

Efninu skiptir vedanta í sjö stig eftir þétt- 
leika sínum eða fínleika. Efnið á hinum efstu 
stigum sínum segir Vedanta, að ekki sé að finna 
í ökkar veröld, — aðeins í æðri heimum, sem 
veröld og líkama anda á öðrum og hærri þró- 
unarstigum. 

Fyrir lok hvers heimsdags tekur allt efni að 
dragast inn í hið eina frUmefni sitt, sem ligg- 
ur í prakriti vun heimsnóttina. Fyrst hverfur 
hið grófasta og þyngsta, síðast hið léttasta. í 
byrjun nýs .heimsdags streymir það út á ný. 
Þegar frumefnið hefur dregið inn í sig öll hin 
sjö stig efnisins, dregst efnið inn í prönu, ork- 
una, og hún hverfur til prakriti. 

Athugull lesandi mun þegar vera búinn áð 
sjá í þessu veikustu hlið Vedanta-heimspekinn- 
ar og spyrja næstum gremjulega: „En hver er 




83 



þá tilgangurinn, sá endanlegi absolúti tilgang- 
ur með öllum þessum eilífu hringrásum? Er 
rökrétt að halda, að heimsdagur og heimsnótt 
hafi skipzt á frá eilífð? Verður ekki annað allt- 
af að koma á undan hinu?" Og Vedanta-heim- 
spekinni virðist verða fátt um greinagóð svör. 
— Hún bendir á, að tilgangur hverrar einstakr- 
ar heimsþróunar, sem fer fram hvern heims- 
dag, sé augljós og það sé manninum nóg að 
skilja í bráð! — En þegar rætt er um hinn ab- 
solúta tilgang þessara hringrása, segir hún, að 
þær séu liðir í heimsþróun, sem. standi ekki 
aðeins langt fyrir utan skilning manna, heldur 
einnig þeirra, sem miklu lengra eru komnir. 
Og þegar út á þessar brautir er komið, viður- 
kenna jafnvel sumir, að skiptingamar í heims- 
dag og heimsnótt jafnvel þó að þær séu taldar 
staðreynd í lengri tíma en mannlegir yitsmun- 
ir skynja, þurfi ekki að vera annað en bárur 
á sæ eilífðarinnar. 

Næsta gerfið er nefnt prana-maya-kosha. Það 
samsvarar að sjálfsögðu til prönu annars eðlis- 
þáttar mannsins. Prana-maya-kosha er heims- 
orkan. Hún veldur öllum hreyfingum, allri 
breytingu, og hún er aflvakinn mikli í allri 
starfsemi náttúrunnar. En hún er mynduð af 

84 


C: 



næsta gervi, sem tekur við inn af henni, mano- 
maya-kosha. Mano-maya-kosha er hin alheims- 
lega hugárorka. Þannig er heimsorkan prana 
fædd af hugsanaorkunni eða eðli hugans í hinni 
víðtækustu merkingú. Þegar þessa er gætt, er 
auðskilið, að heimsprana stendur undir stjórn 
vitundarinnar og lýtur boðum hennar sjálfráð- 
um og ósjálfráðum. Af þessum orsökum getur 
vilji og hugur náð tökum á vissum orkustraum- 
um tilverunnar og öðlazt með þeim vald, sem 
aðeins ofurmennum er gefið — og verum á 
hærri tilverustigum. 

Um margar tegundir af prönu eða orku er 
að ræða líkt og sagt var um efnið, en út í það 
skalekki farið hér. 

Manö-ínaýa-kosha er þriðja gervið. Það er 
á vissan hátt hliðstætt dýrssálinni í þróun 
mannsins. 

Mano-maya-kosha er millistig hinnar æðri 
og lægri tilveru. Þar tengjast saman þræðir 
efnis og prönu (orku) annars vegar og hinar 
æðri vitundir bins vegar. — Þetta er svið skyn- 
færanna, hinna ytri og hinna innri, og manas, 
sem velur úr skynjuninni og flytur síðan til 
búddhi, skilningsins. 

Bæði skynfærin, manás, hugurinn og hið 

85 


C:< 



skynjaða, eiga hér upptök sín: Mano-maya- 
kosha vekur eins og áður er sagt oldu prana- 
maya-kosha, heimsorkuna, oS hún vekur aftur 
öldu anna-maya-kosha, efnið. ÞanniS eiga bæði 
skynfærin og það, sem þau skynja (orka og 
efni), sameiginlega vöggu í mano-maya-kosha. 
Þess vegna er ekkert ósamræmi milli skynj- 
unar og hinnar skynjuðu veraldar, eins og þó 
er oft haldið fram af ýmsum heimspekingum. 

Þekking skapar eðli. Við verðum það, sem 
við vitum. — Hið f jórða gervi er nefnt vijnana- 
maya-kosha; slæða ofin úr skilningi. Hún sam- 
svarar mannssálinni. Hún er hinn alheimslegi 
skilningur; yfirdómari skynjunarinnar, hinn 
mikli sjáandi. Hún er hið rökrétta samhengi 
tilverunnar og hið ór júfandi samræmi allra lög- 
mála náttúrunnar. 

Innsta gervið nefnir Vedanta ananda-maya- 
kosha, sem merkir slæðu gerða úr ananda, 1 jósi, 
gleði, fegurð. Atman, hinn innsti veruleiki, er 
óháður því, þó að það sé birting atmans. An- 
anda-maya-kosha er hliðstæða hinnar æðri 
vitundar mannsins. 

Heimsandinn Isvara, hinn persónulegi guð 
sköpunarinnar, er hin fyrsta birting hins óper- 
sónulega og óræða brahmans, hins eilífa, ná- 

86 


Ccí*,«;U«> nax 



kvæmlega á sama hátt og ananda-maya-kosha, 
hin æðsta vitund (utan atmans), er hin fyrsta 
birting atmans, hins innsta eðlis mannsins. Á 
sama hátt og ísvara geymir í sér fræ allrar 
sköpunar, eins hefur ananda-maya-kosha í sér 
aflið, sem vekur öldumar f jórar, sem á eftir 
fylgja og getið hefur verið um. Eins og hinn 
innsti guðdómur speglast.í ísvara, eins er an- 
anda-maya-kosha spegill sjálfsins, svo að mynd 
begg ja er hin sama. — Atman mannsins er dropi 
í hinum miklu djúpum brahmans. Ananda-ma- 
ya-kosha er brot af ísvara, hinum virka guð- 
dómi alheimsins. 

Gervin fimm, sem Vedanta-heimspekin talar 
um, hafa verið rakin upp og Vedanta-heimspek- 
in hefur fundið hinn innsta leyndardóm, hið 
síðasta orð í hinni miklu leit sinni gegnum hinn 
dýra f jársjóð aldanna. 

Á þetta blað, sem við höf um nú í höndum, er 
aðeins skrifuð ein setning, aðeins þrjú stutt orð, 
lokaniðurstaða Vedanta-heimspekinnar. Orðin 
eru „ÞáS ert þú“. Þú ert þáS. Þú ert guðdómur- 
inn. 

Takmark lífsins er samkvæmt Vedanta að 
láta hinn innsta anda guðdómsins ná fullum 
tökum á öllum sviðum tilyerunnar ög gefa þeim 


87 



eiginléika sína, fulla vitund, fullkomna þekk- 
ingu og fullkomna hamingju. „Verði þinn vilji 
svo á jörðu sem á himnum", getur staðið sem 
kjörorð þessarar baráttu, sem Vedanta-heim- 
spekin kallar tilgang tilveru okkar. Hverjiom 
einstaklingi er fengið sitt ákveðna pund til að 
ávaxta í þessari baráttu og hann er ábyrgur 
fyrir því. 

Hlutverk Vedanta-heimspekinnar er að 
hjálpa mönnum bæði í sókn sinni út á við og 
leit sinni inn á við. Til áð lyfta undir þessa þró- 
un kennir hún mönnum að gera skyldu sína, 
iðka fræði sín og umgangast þá, sem færir eru 
um að leiðbeina leitandi sálum. 

Þeim, sem vilja ná skjótum árangri, er ráð- 
lagt að gangast undir ákveðna þjálfun, sem 
skipta má í fjóra flokka eða f jögur stig: 

I. Viveka: Það er fólgið í að gera sér sem ljós- 
asta grein fyrir mismun hins eilífa og hins 
stundlega, hins raunverulega og hins hverfula. 

II. Vairagya: Að láta sér á sama standa um 
hið stundlega og hverfula, án þess þó að gleyma 
skyldum sínum við lífið, — og öðlast þannig 
fulla rósemi til að mæta öllum erfiðleikum lífs- 
ins. — í þessu er eirmig fólgið að vinna öll verk 

88 





sín án vonar um endurgjald þessa heims eða 
annars. 

3H. Setsampat: Rétt breytni, sem skiptist í. 
sex liði: 

a) Rólyndi; að ná valdi yfir huganum og 
draga hann á vissan hátt frá öllu veraldar- 
vafstri, — jafnvel þó að menn taki fullan þátt- 
í lífsbaráttunni. 

b) Sjálfsstjóm. 

c) Umburðarlyndi. Það er einkum í því fal- 
ið að losna undan öllum trúarkreddum og leið- 
sögn sértrúarflokka, því að þeir leggja andlegt 
frelsi manna í f jötra og hindra vöxt einstakl- 
ingsins og eru honum farartálmi á braut þekk- 
ingarinnar. Þegar menn eru bundnir þessum 
f jötrum, leggst nótt, blindni og innri dauða yfir 
hugann, sem engir ytri helgisiðir geta lífgað 
eða lýst upp, ekki heldur trúhrassnin. 

d) Trú. Skurðgoð, prestur eða kirkjusókn er 
talið ónauðsynlegt, en þó stundum skaðlaust 
og jafnvel gagnlegt á vissu stigi. 

e) Hreysti og karlmennska til að þola erfið- 
ar aðstæður og hörð náttúruskilyrði, mikla hita 
og kulda t. d. 

f) Jafnaðargeð og lausn undan of miklum 
svefni, leti og hirðuleysi. 

89 





IV. Mumuksutva Rétt löngun. Hún er í því 
íólgin að þrá hina æðstu þekkingu, fegurð, 
sanna hamingju og ljósið af ofan. 

Þetta er frelsunarleið Vedanta-heimspekinn- 
ar, sem veitir monnum um síðir sjálfsþekk- 
ingu. Sú þekking bindur enda á útlegð vitund- 
ar okkar, sem nú lifum aðeinsá yfirborði til- 
'verunnar. 

Þrír hópar manna munu komast heim. Þeir, 
sem trúna hafa og stöðugir eru í hugleiðslu. 
Þeir, sem helga líf sitt þjónustu við guð og 
menn. Þeir, sem vinna verk sín trúlega. 


90 





